Hakikat Kitabevi Toleo Namba 5 


ELIMU ZENYE 
MANUFAA 


Huseyn Hilmi Isik 


Hakikat Kitabevi Toleo Namba 5 


ELIMU ZENYE MANUFAA 


Ahmed Cevdet Pasa 


Toleo la Kituruki lilitolewa na 
Huseyn Hilmi Isik 


TOLEO LA KWANZA 


Hakikat Kitabevi 
Darussefeka Cad. 53/A P.K.: 35 
34083 Fatih-ISTANBUL/TURKEY 
Tel: 90.212.523 4556—532 5843 Far: 90.212.523 3693 
http://www.hakikatkitabevi.com 
e-mail: infoChakikatkitabevi.com 
MWEZI WA NNE, 2024 


ELIMU ZENYE MANUFAA 


UTANGULIZI 


Tuanze kitabu kwa Bismillahi 
Jina la Allah, ndiye mlinzi aliye bora 
Neema zake hazipimiki wala hazihesabiki 
Mola mwenye huruma nyingi, mwenye kupenda na kusamehe 


Allahu taala kutokana na huruma zake kwa watu wote hapa 
duniani, basi amewaumbia na kuwashushia vitu vyenye faida..Wale 
waumini ambao watatubia wakiwa bado wako duniani,basi hata kama 
dhambi zao zitakuwa ni za ukubwa gani, hawa wafikapo akhera kwa 
uhakika kabisa dhambi zao watasamehewa. Wale ambao wamekufa 
bila ya kuleta toba na ikathibiti kwao kuingia motoni miongoni mwa 
waumini, basi wale awatakao atawasamehe na kuwaingiza peponi. Ni 
yeye pekee aliyeumba kila chenye roho na kukifanya kiendelee 
kuwepo kila muda, pamoja na kuvilinda vyote na madhara na vitisho. 
Nami ninaanza kuandika kitabu hiki kwa kujikinga kwa jina tukufu la 
Allah mwenye sifa hizo tulizozitaja. 


Shukrani zote zinamstahikia Allahu taala. Swala na salamu ziwe juu 
ya Mtume wa Allah. Dua zenye kheri ziwe juu ya watu wa nyumbani 
kwake walio wasafi na masahaba wake, radhi za Allah ziwe juu yao 
walio waadilifu na wakweli. 


Hawakukosea wale waliosema “Dunia ni mapambano”. Ni 
mapambano dhidi ya joto kali la kiangazi na baridi kali la theluji katika 
msimu wa baridi, nguvu zake za kimaumbile na uovu wa watu. 
Tunapambana dhidi ya silaha za kimaanawy ambazo ni hila na uzushi 
wa makafiri bali pia uvamizi wa silaha za kutengeneza. Ili kuweza 
kupambana na adui yako ,lazima adui umfahamu vizuri, venginevyo 
unaweza ukaleta madhara kwa jirani na rafiki yako hali ya kuwa 
unadhani ndio unajilinda nafsi yako.Vitu vya lazima vya kumpa 
binadamu maisha ya raha huitwa mali na milki. Kuanzia sindano na uzi 
hadi kufikia nyumba na majengo makubwa, vyote hivyo ni mali. Allahu 
taala ameruhusu baadhi ya watu na baadhi ya jamii watumie baadhi ya 
mali. Hiyo mali hufaidika nayo yeye,mkewe,watoto wake, jamaa zake 
na majirani zake. Kila mtu hutumia mali na milki yake kwa kiasi kile tu 
ambacho Allahu taala ameruhusu. Haijuzu kutumia ziada ya 


pya 


kilichoruhusiwa au kutumia mali ya mtu mwengine. Kuna msemo 
mashuhuri usemao “Usighururike kwa mali na milki ukasema hakuna 
zaidi yangu. Upepo mkali unaweza kuvuma ukavipeperusha kama 
majani ya kulishia wanyama”. Mali na milki vinavyokuja kwa njia ya 
haram navyo huitwa dunia ikiwa na maana ni haram na makruh zenye 
kuleta madhara. Kitu fulani kuwa ni chenye faida au hasara, huweza 
kuelezwa katika vitabu kwa njia tofauti. Upambanuzi wa mambo haya 
umefanywa vyema kabisa na Allahu taala. 


Mambo yaliyoamrishwa na Allahu taala huitwa Fardhi na yale 
aliyoyakataza huitwa Haram. Amri za Mtume huitwa Sunna na 
makatazo yake huitwa Makruh. Manne haya kwa ujumla wake ndio 
Uislam. Dalili ya kuwa na imani katika moyo ni kule kuyapenda na 
kuyakubali maamrisho ya Uislam. Iwapo mtu atalichukia jambo, hata 
kama la sunna, basi imani hupotea na huwa kafiri. Iwapo mtu atakuwa 
na imani ila akaacha kufuata hukumu lau moja ya Uislamu basi huyo 
huwa Fasik. Kutofuata maamrisho ya Uislam ni dhambi. Makafiri 
wataingizwa motoni milele ila mafasik wataingizwa motoni kwa kiasi 
ya dhambi zao, hatimae wataingizwa peponi. Yule aliyeamini na 
akatekeleza hukumu za Uislam huyo huitwa mja mwema. Wale 
wanaoishi mbali na jamii za watu, kwenye milima au majangwani, 
ikawa hawakufikiwa kabisa na habari za dini na Uislam basi hao 
hawatoitwa makafiri wala mafasik. Siku ya kiama baada ya kumalizika 
kuhesabiwa baina yao, hawatoingizwa motoni wala peponi. 
Watafanywa watoweke kama itakavyokuwa kwa wanyama. Dini hii ya 
Uislam itokayo kwa Allahu taala ni neema kubwa kwani huleta furaha 
na utulivu. Wale ambao watashindwa kuifahamu neema hii 
watapambana na adhabu yake. 


Kila muislam ana wajibu wa kusimamisha swala tano kila siku. 
Kusimamisha swala tano ni dalili ya kuwepo imani katika moyo. Yule 
asieamini swala huwa kafiri. Wale wenye kuamini dini zilizoharibiwa 
ambazo asili yake zilishushwa kutoka mbinguni (watu wa kitabu) 
huitwa makafiri wenye kitabu. Wale wasioamini dini za mbinguni 
huitwa makafiri washirikina. Baadhi ya makafiri wa kiyahudi na wengi 
wa makafiri wa kikristo ni washirikina. Tunaweza kusema kwa ujumla 
kwamba hivi sasa hapa duniani hakuna kafiri ambae si mshirikina. Wale 
waislam ambao wameyafahamu kimakosa maneno ya Muhammad 
"alayhis-salaam" hivyo wakayaelezea kimakosa hao huitwa waislam 
wenye Bid'a. Mashia na wahabi ni waislam wenye bid'a. Miongoni 
mwa hawa,wale ambao watakanusha alau neno moja la Muhammad 
“swallallahu alayhi wasallam”, basi hao huwa makafiri. Wale ambao 


Kijo YA 


wanaamini maneno ya Muhammad “swallallahu alayhi wasallam” bila 
ya kuyafanyia mabadiliko yoyote hao ndio Ahlu sunna na ndio waislam 
wa kweli. Mkuu wa kundi hili la waislam wa uhakiki ni Imam Adham 
Abu Hanifa Nuuman bin Thabit. Katika utekelezaji wao wa ibada hawa 
ahlu sunna ambao ndio waislam wa uhakika, wamegawika katika 
madhehebu manne (Hanafi, Shafii, Malik na Hanbal). Madhehebu 
haya manne yanatambulika kuwa ni ndugu na watu wake huswali 
katika jamaa moja. Waislam hawa wa uhakika wasizingatiwe pamoja 
na wale waislam waovu wenye bid'a. Watu wa bid'a wanauvunja 
Uislam kupitia ndani. Alhamdulillah waislam wengi waliopo duniani leo 
ni wale walio katika njia sahihi ya madhehebu ya ahlu sunna. Wale 
walio katika njia mbovu, wahabi na mashia wamepungua. 


Watu wenye kujinasibu na Uislam wanagaiwa katika makundi 
matatu. Kundi la kwanza ni wale walio katika njia ya masahaba ambao 
ndio waislam wa kweli. Hawa ni ahlu sunna au masunni na ndilo kundi 
lililo okoka na moto (firga najiya). Kundi la pili ni lile lenye uadui na 
masahaba. Hawa ni Rafidhi na Shia nao ni makundi yaliyopotea (Firga 
dhalla). Kundi la tatu ni kundi lenye uadui na sunni na shia. Hawa 
huitwa Wahabi au Najdi kwa sababu walijitokeza mwanzo katika mji 
wa Najdi huko Saudi arabia. Kundi hili huitwa Firgatu mal'una. Hawa 
wamewaita waumini washirikina. Haya yameandikwa katika vitabu 
vyetu viitwavyo “Kiama na Akhera” na “Se'adeti abadiye”. Yoyote 
mwenye kumnasibisha muislam na ukafiri amelaaniwa na Mtume 
wetu. Waliowagawa waislam katika makundi haya matatu ni 
Waingereza pamoja na Wayahudi. Kuna maelfu ya vitabu thamini 
vilivyoandikwa ambavyo vinaelezea imani na mafunzo sahihi ya 
Uislam. Vitabu hivi vimefanyiwa tarjama na kuenezwa katika nchi 
mbali mbali. Wanazuoni walioandika vitabu hivi sahihi ndio wanazuoni 
wa ahlu sunna Allah awawie radhi wote kwa ujumla wao. Kinyume na 
wanazuoni hawa kuna wengi ambao wameangukia kufuata hawaya za 
nafsi zao, wenye uoni mfupi, wajinga walionunuliwa na Waingereza 
kwa tamaa ya pesa na vyeo, wenye kuipiga vita njia ya Uislam yenye 
mwangaza, wenye kuwapaka matope wanazuoni wa ahlu sunna, 
wenye kujaribu kuubadilisha Uislam na kuwahadaa waislam. 
Mapambano kati ya waislam na hili kundi lisilo na dini yamekuwepo 
kila karne na yataendelea hadi siku ya Kiama. Hiyo ni katika irada ya 
Allahu taala tangu azali. 


Wanazuoni wa ahlu sunna wamechukua elimu yao yote kutoka kwa 
masahaba ambao nao walichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi 
wasallam. Masahaba wakarimu walisafiri kuelekea miji mbali mbali 


-4- 


kueneza Uislam, hivyo hawakupata muda wa kushika kalamu na 
kuandika vitabu. Baadhi ya wanazuoni waliokuja baada ya miaka mia 
mbili, waliichanganya elimu ya dini na uoni wao binafsi, maoni ya elimu 
za sayansi ya wakati hao na fikra za wanafalsafa wakongwe. Matokeo 
yake yakapatikana makundi sabini na mbili ya bid'a. Mayahudi na 
Waingereza walikuwa na athari kubwa katika kuasisiwa kwa makundi 
haya ya bid'a. 

Iwapo mtu atafata hawaya za nafsi yake na akawa na moyo mchafu 
basi ataingia katika Jahannam bila ya kujali yuko kundi gani. Kila 
muislam anatakiwa kuleta “La ilaha illallah” nyingi ili kuitakasa nafsi na 
ukafiri na uovu wa kiasili (tazkiyatu nafsi) pia anatakiwa kuleta istighfar 
(Astagfirullah) nyingi ili kuitakasa nafsi na ukafiri na uovu unaotokana 
na shetani, marafiki wabaya na vitabu viovu vyenye madhara. Dua za 
mja mwenye kufata hukumu za Uislam, kwa uhakika hutakabaliwa. 
Wale wasioswali, wanawake wanaotembea bila stara, wale wenye 
kuangalia sehemu za utupu zawatu wengine,wanaokula na kunywa vya 
haramu, hawa wote wamegeuka matakwa ya Uislam hivyo dua zao 
hazitakabaliwi. 


Waislam wako wa aina mbili. Khawas (wenye elimu) na Awam 
(wasio na elimu). Katika kitabu kilichoandikwa kwa kituruki kiitwacho 
“Durr-i Yekta” imesemwa Awam ni wale watu wasiojua asili na misingi 
ya elimu ya sarf, nahwi na fasihi. Hawa hawawezi kuvifahamu vitabu 
vya fik'hi na vile vya fat'wa.Hawa ni fardhi kwao kuuliza na kujifunza 
kuhusu imani na ibada kutoka kwa wanazuoni wa ahlu sunna. Katika 
vitabu viitwavyo “Zahire” na “Tarhaniyye” imeelezwa kwamba jambo 
la lazima la awali kabla ya yote ni kujifunza masharti ya imani na itikadi 
ya ahlu sunna. Kutokana na umuhimu huu ndio maana mwanazuoni 
mkubwa, ambae alikuwa ni gwiji wa elimu za dhahir na batin aitwae 
Abdulhakim Efendi rahmatullahi alayhi! karibu namauti yake alisema 
“Kwa kadri ya miaka thalathini, katika misikiti ya Istanbul, nilikuwa 
nikielezea imani, itikadi ya ahlu sunna na maadili mema ya Uislam tu”. 
Kwa hivyo na sisi vile vile katika vitabu vyetu vyote tumejikita zaidi 
katika kuelezea itikadi ya ahlu sunna, maadili mema ya Uislam na 
wajibu wa kumtendea wema kila mtu na kuhudumia na kusaidia dola. 
Hatuyaungi mkono maandiko ya majahili wa dini na wale wasio 
madhehebu (wazandik) ambao wanahamasisha kupingana na dola, 
kuleta uhasama baina ya ndugu na kusababisha mgawanyiko. Mtume 
“swallallahu alayhi wasallam” anasema “Dini iko chini ya vivuli vya 


1 Sayyid Abdulhakim Arvasi alifariki Ankara mwaka 1362 (1943 m.). 
ASI wa 


upanga” akimaanisha kuwa waislam wataishi kwa utulivu chini ya 
utawala wa dola na kanuni. Dola inapokuwa na nguvu raha na utulivu 
vinazidi. Hivyo wale waislam wanaoishi katika nchi za kikafiri kama 
Amerika na nchi za Ulaya, ambao wanaishi kwa raha na kuweza 
kutekeleza majukumu yao ya kidini, wanatakiwa wasivunje sheria za 
nchi wala wasisababishe fitna au kutumika dhidi ya serikali hizo 
zinazowapa uhuru huo. Wanazuoni wa ahlu sunna hayo ndiyo 
waliyoamrisha. Mwanazuoni wa ahlu sunna ni yule ambae anatokana 
na moja kati ya madhehebu ,manne. 


Tanbihi: Katika sehemu mbali mbali za dunia kuna mandharitofauti 
ambazo binadam hatosheki kuzitazama. Je hivi vimejileta vyenyewe?. 
Kila kimoja kiko kwa kipimo na nidhamu kana kwamba vyote 
vimezalishwa na mashine moja. Vitu vyote vinawiana na kanuni za 
fizikia, kemia bayolojia na astronomi. Hasa hasa nidhamu na mpangilio 
wa maumbile ya binadamu. Uwiano wa utendaji kazi wa viungo 
vilivyomo katika mwili wa binadamu ambavyo hufanya kazi kama 
sehemu ya mashine moja huwashangaza wale wataalam wanaojua. 
Hata kafiri mashuhuri wa kiingereza aitwae Darwin alisema “Wakati 
ninapoangalia nidhamu na ustadi mkubwa uliopo katika utendaji kazi 
wa jicho, huwa ninapata mshangao mkubwa” Viumbe vyote vinafuata 
kanuni maalum ambazo hazibadiliki. Kutokana na haya wale wenye 
dini ndio husema lazima yuko muumbaji, mwenye kuumba na alie na 
ujuzi. Wale makafiri wasioamini dini yoyote wao wanasema kuwa vitu 
vyote vimetokea tu kwa sudfa. Muumbaji anatoa habari kupitia 
mitume na anasema “Vitu vyote nimeviumba mimi. Mkiniamini 
nitakuingizeni peponi. Nitakupeni neema zisizo kifani. Furaha na 
ladha nzuri zisizo na mwisho. Ama wale watakaowakana mitume 
yangu nitawaingiza katika Jahannam milele”. Hata kama tuseme 
hakuna pepo wala moto, na kwamba wale walioamini mitume kumbe 
walihadaika bure, basi pia hili halitakuwa na madhara yoyote kwa 
watu hawa baada ya kufa. Lakini je kama itakuwa haya wanayoyasema 
mitume ni ya kweli?. Wale wasioamini na wale wenye kuyabadilisha 
mafunzo ya mitume hao waelewe kuwa watakwenda kuungua milele. 


Katika kila pembe ya nchi yetu hii, wanazuoni wetu wote 
wamefuata na kuitetea njia hii ya ahlu sunna. Wale majahili ambao 
hawajasoma vitabu vya wanazuoni wa ahlu sunna au wamevisoma 
lakini hawakufahamu, pamoja na kuandika kwao na kusikika 
wakizungumza, maneno yao yaliyayushwa na imani thabiti na udugu 
wenye nguvu ulio baina ya watu. Hivyo maneno yao hayakuacha athari 


yoyote katika jamii bali yalidhihirisha tu kwamba watu hao ni majahili 
wanaofaa kuonewa huruma. 


Wale wanaofuata njia mbovu yenye nia ya kuwagawa waislam, 
wamekuwa wakiwatia dosari wanazuoni wa ahlu sunna na wakubwa 
wa kisufi rehema za Allahu taala ziwe juu yao wote. Wanazuoni wa ahlu 
sunna wamekuwa wakiwajibu watu hawa kila inapohitajika na 
wameweza kuilinda maana sahihi ya yale aliyoyatoa Mtume sallallahu 
alayhi wasallam katika Kur-an karim ili isibadilishwe. Sisi katika kitabu 
Tunaomba dua kwa Allahu taala awawezeshe wasomaji wetu thamini, 
wale wenye akili timamu na nia safi, wazingatie yale yaliyo katika 
kitabu chetu hiki, watoe hukumu ya uadilifu,na washikamane na njia 
sahihi iliyooneshwa kitabuni humu, wajiepushe na uongo, uzushi na 
uovu na kwa namna hiyo waweze kuokoka na kuanguka kwenye balaa 
la milele. 


Katika kitabu chetu hiki yale maelezo yaliyoengezwa baadae 
yameekwa ndani ya mabano haya | J. Maelezo hayo yote 
yamechukuliwa kutoka vitabu vyenye kuaminika. 


Mwaka wa miladi Hijri shamsi Hijri kamari 
2001 1380 1422 
NENO LA UTAKASO 


“Sub'hanallahi wa bihamdihi, sub'hanallahil adhim”.Neno hili la 
utakaso atakaelisema mara mia asubuhi na jioni atasamehewa 
madhambi yake. Atahifadhiwa asianguke kwenye dhambi mara 
nyengine. Dua hii imeandikwa katika kitabu cha “Maktubat 
Tercemesi” barua ya 307 na 308. Pia hupelekea kuondokewa na 
matataizo yote. 


SEHEMU YA KWANZA 
MA'ALUMATI NAFA 
(ELIMU YENYE MANUFAA) 


Sehemu ya kwanza ya kitabu chetu imeandikwa na Ahmed Cevdet 
Pasha. Kurasa zake kwa ujumla ni ishirini na moja. Muandishi huyu 
ameandika kitabu kiitwacho “Mecelle” ambamo aliweka kanuni za 
hukmu za Kur-an karim, pia aliandika kitabu kilichotoa huduma kubwa 
kwa Uislam chenye juzuu kumi na mbili, ambacho ndicho chenye 
ukweli kabisa kuhusu historia ya dola ya Othman, pia ndie muandishi 
wa kitabu kiitwacho “Kisasi enbiya”. Ahmed Cevdet Pasha 
rahmatullahi alayhi alizaliwa mwaka 1238 (1823 m) huko Lofca na 
alifariki mwaka 1312 (1894 m). Amezikwa katika bustani ya msikiti wa 
Fatih. 


Anasema Cevdet Pasha Ulimwengu huu (yaani vitu vyote) 
haukuwepo. Allahu taala akauleta kutokana na kisichokuwepo. Allah 
taala akataka binadamu wawe ni watumishi wa ulimwengu huu hadi 
siku ya kiyama. Akamuumba Adam kutokana na udongo na akaupamba 
ulimwengu huu kwa kutumia watoto wa Adam. Ili binadamu waweze 
kuishi kwa raha hapa duniani na akhera na wapate furaha, aliwapa 
heshima baadhi yao kuwa mitume ili wawafikishie wenzao yale yote 
yaliyo ya lazima. Hao aliwapa cheo kikubwa na kuwatofautisha na 
binadamu wengine. Amri zake na makatazo yake aliwafikishia hao 
mitume kupitia kwa malaika wake aitwae Jibril alayhis salaam. Nao hao 
mitume waliyafikisha kwa umati wao yale waliyoshushiwa na Jibril kwa 
usahihi kabisa. Mtume wa mwanzo ni Adam aleyhis salaam na wa 
mwisho ni bwana wetu Muhammad Mustafa “swallallahu alayhi 
wasallam”. Baina ya mitume hawa wawili wamekuja mitume wengi 
ambao Allahu taala pekee ndie anaeijua idadi yao. Wale ambao majina 
yao yanajulikana ni hawa ishirini na saba. 

Adam, Shis (Shit), Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Is'hak, 
Yakoub, Yusuf, Ayoub, Lut, Shuayb, Musa, Yusha, Harun, Daud, 
Suleyman, Yunus, Ilyas, Alyasaa, Dhul'kifli, Zakariya, Yahya, Isa na 
Muhammad Mustafa “alayhimus swalat wa salam”. Katika hawa 
ukiwaacha Yusha na Shis, ishirini na tano wametajwa katika Kur-an 
karim. Katika Kur-an karim pia wametajwa Uzayr, Lugman na 
Dhulkarnain. Watatu hawa pamoja na Tubba na Khidir, kuna 
wanazuoni waliosema kuwa walikuwa ni mitume na wengine 
wakasema kuwa walikuwa mawalii. 


-8- 


Muhammad alayhis salaam ni habibullah. Ibrahim alayhis salaam 
ni khalilullah. Musa alayhis salaam ni kalimullah. Isa alayhis salaam ni 
ruhullah. Adam alayhis salaam ni sayfullah. Nuh alayhis salaam ni 
najiyullah. Mitume hawa sita wana cheo cha juu zaidi wakilinganishwa 
na mitume wengine. Hawa huitwa Ulul azmi. Na mwenye cheo cha juu 
kuliko wote ni Muhammad alayhis salaam. 


Allahu taala ameshusha duniani vitabu vikubwa vinne na sahifa mia 
moja. Hivi vyote amevishusha Jibril alayhis salaam. Imetajwa katika 
Hadithi sharif kwamba sahifa kumi alipewa Adam alayhis salaam, 
hamsini alipewa Shis alayhi salaam, thelathini alipewa Idris alayhi 
salaam na kumi alipewa Ibrahim alayhi salaam. 'Sahifa haina maana ya 
ukurasa mmoja ila maana yake ni kitabu kidogo”. Katika vitabu vinne. 
Taurati Sharif alipewa Musa alayhis salaam, Zaburi sharif alipewa 
Daud alayhis salaam, Injil Sharif alipewa Isa alayhi salaam na Kur-an 
Karim ameshushiwa mtume wa zama za mwisho (yaani mtume wa 
mwisho) Muhammad alayhis salaam. 


Wakati wa Nabii Nuh alayhis salaam kulitokea dhoruba na dunia 
yote ikajaa maji. Binadamu na Wanyama wote waliokuwa duniani 
wakafa maji isipokuwa wale waliokuwa ndani ya jahazi pamoja na Nuh 
alayhi salaam.Wakati Nuh alayhis salaam alipokuwa akipanda jahazi 
alichukua jike na dume kutoka katika kila mnyama na kutokana na 
hao,wanyama wakaendelea kuzaaana. 


Ndani ya jahazi kulikuwa na watoto watatu wa Nuh alayhis salaam: 
Sam, Yafes na Ham. Watu wanaopatikana hivi sasa duniani ni vizazi vya 
watatu hawa. Kutokana na hilo ndio Nuh alayhis salaam akaitwa baba 
wa pili. 

Ismail na Is-hak alayhima salaam ni watoto wa Ibrahim aleyhis 
salaam. Is-hak aleyhis salaam alimzaa Yakub aleyhis salaam nae 
akamzaa Yusuf aleyhis salaam. Yakub aleyhis salaam pia huitwa Israil 
na ndio maana watoto na wajukuu zake huitwa Bani Israil yaani kizazi 
cha Israil. Kizazi cha Israil kiliongezeka na kutoa mitume wengi ndani 
yake. Musa, Harun, Daud, Suleyman, Zakaria, Yahya, Isa alayhimus 
salaam na mama yake Maryam ni katika kizazi cha Israel. Suleiman 
alayhis salaam ni mtoto wa Daud alayhis salaam. Yahya alayhi salaam 
nae alikuwa ni mtoto wa Zakaria aleyhis salaam. Hazrat Maryam 
alikuwa ni binti wa Imran na Hunna. Hunna alikuwa ni shemegi wa 
Zakariya. Harun alayhis salaam alikuwa ni ndugu wa Musa alayhis 
salaam. Baba yake Yusha aleyhis salaam alitokea mji mmoja na Musa 
aleyhis salaam. Kizazi cha Ismail alayhis salaam walikuwa ni waarabu 
na huko ndiko alitoka Muhammad aleyhis salaam. 


-9- 


Hud aleyhis salaam alipelekwa kwa kaumu ya Ad, Saleh aleyhis 
salaam alipelekwa kwa kaumu ya Thamud na Musa alayhis salaam 
alipelekwa kwa Bani Israil. Yusha, Harun, Daud, Suleiman, Zakariya na 
Yahya alayhimus salaam pia walipelekwa kwa bani Israil. Hawa wote 
hawakufunza dini tofauti bali waliwalingania Bani Israil kwenye dini ya 
Musa aleyhis salaam.Pamoja na kwamba Daud alishushiwa Zabur, ila 
kitabu hicho hakikuja na sheria (yaani hukumu,sheria na ibada) 
Kilikuwa kimejaa waadhi na nasaha. Hivyo hakikuja kufuta hukumu za 
Taurati bali kilikuja kukipa nguvu. Kutokana na hilo, dini ya Musa 
aleyhis salaam iliweza kuendelea hadi wakati wa Isa aleyhis salaam. 
Wakati alipokuja Isa aleyhis salaam ndio akafuta yale ya Musa aleyhis 
salaam. Hii ina maana kwamba hukumu za Taurati hazikuendelea na 
kuanzia hapo kufuata dini aliyokuja nayo Musa aleyhis salaam haikuwa 
sahihi na ililazimu kufuata yale aliyokuja nayo Isa alayhis salaam mpaka 
zama alipokuja Muhammad “swallallahu alayhi wasallam”. Lakini 
wengi wa Bani Israil walifanya inadi wakakataa kumfuata Isa aleyhis 
salaam na kuendelea kufuata mafundisho ya Taurati. Kwa namna hiyo 
Uyahudi na Unasara ukatafautiana. Wafuasi wa Isa huitwa Wanasara. 
Leo ndio wanaitwa wakristo. Wale ambao walikataa kumfuata Isa na 
wakabaki katika ukafiri na upotofu ndio waliitwa Wayahudi. Wayahudi 
wanasema kwamba bado wanafuata dini ya Musa aleyhis salaam na 
wanasoma vitabu vya Taurati. Wanasara wanafuata dini ya Isa aleyhis 
salaam na wanasoma kitabu cha Injili. Ila uhakika wa hali ni kwamba, 
dini zote zilifutwa baada ya kuja dini ya Uislam, aliokuja nayo mbora 
wa ulimwengu wote, mtume wa majini na binaadamu Muhammad 
aleyhis salaam, ambae ni mtume wa viumbe vyote. Dini hii hukumu 
zake zitaendelea kuwepo hadi siku ya kiama na haijuzu kwa sehemu 
yoyote duniani kuwepo dini nyengine isiyokuwa hii. Hatokuja mtume 
mwengine baada ya yeye. Sisi tunashukuru kuwa ni miongoni mwa 
umati wake. Dini yetu ni dini ya kiislam. 


Mtume wetu Muhammad “swallallahu alayhi wasallam” alizaliwa 
huko Makka asubuhi ya Jumatatu, tarehe 20/04/571 miladia muafaka 
na mwezi 12 mfunguo sita (12 Rabbiul awwal). Alikufa huko Madina 
mwaka 632 m. muafaka na mwaka 11 h.. Alipofikia umri wa miaka 
arobaini alijiwa na malaika aitwae Jibril na kutambulishwa kuwa yeye 
ni mtume wa Allah. Katika mwaka 622 Miladia alihajiri Makka na 
kuhamia Madina. Siku ya Jumatatau tarehe 20 Septemba aliwasili 
katika Kijiji cha Kuba huko Madina. Siku hiyo ndiyo siku ya mwanzo ya 
mwaka wa kiislam (mwaka wa shamsy). Kwa Waajemi siku yao ya 
kuingia mwaka mpya ni miezi sita kabla ya tarehe hio. Hii ni siku ya 
tarehe 20 Machi ambayo wale Majusi wanao abudia moto ndio 


- 10- 


hufanya sherehe yao ya mwaka wa Namrudh (Nevruz). Tarehe mosi 
mwezi Muharram wa mwaka huo ndio siku ya mwanzo ya mwaka wa 
kamary. 


Tunaamini mitume wote na kwamba wote wametumwa na Allahu 
taala. Ila baada ya kushushwa Kur-an karim, dini nyengine zote 
zilifutwa. Kwa hivyo haijuzu hivi sasa kufuata dini nyengine yoyote. 
Wanasara pia wanaamini mitume iliyopita lakini kumkanusha kwao 
Muhammad aleyhis salaam kumewafanya wawe makafiri walioacha 
njia sahihi. Mayahudi nao hata Isa pia hawakumuamini nao wako mbali 
zaidi na Uislam. 

Mayahudi na Wanasara kwa vile wanaamini na kufuata mafundisho 
yaliyoharibiwa waliyonayo mkononi ambayo asili yake ni vitabu 
vilivyoshushwa kutoka mbinguni, hivyo wao huitwa Makafiri wenye 
vitabu (Ahlul kitab). Hawa inajuzu kuwaoa wanawake wao na kula kile 
walichokichinja (hali ya kuwa wametaja jina la Allahu taala). (Ni 
makruh kufanya hayo. Mwanamke wa kiislam haijuzu kuolewa na 
mwanaume wa Ahlul kitab. Mwanamke kama atanuia kuolewa na 
wanaume hawa au mwanaume alieritadi basi huwa ameidharau dini 
ya Muhammad. Bila shaka mwenye kudharau Uislam anakuwa 
ametoka katika dini (murtad) hivyo ndoa yao inakuwa ni ya makafiri 
wawili). 

Wale ambao hawaamini kabisa mtume yeyote, au ikawa anaamini 
lakini akaitakidi kwamba Mtume au kiumbe mwengine nae anazo sifa 
za uluhiya, hivyo akaelekeza ibada zake kwa huyo, na wale murtadi, 
hawa wao huitwa washirikina yaani makafiri wasio na kitabu. 

Muhhid nao ni makafiri wasio na kitabu.-Hawa kuwaoa wanawake 
wao na kula walichokichinja ni jambo lisilo juzu. 


Isa aleyhis salaam alichagua masahaba kumi na mbili watakao 
fanya kazi ya kueneza dini baada ya yeye. Hawa huitwa Hawariyyu nao 
ni: 


Peter, Yohana, Yakubu mkubwa, Andrea nduguye Peter, Philippus, 
Thomas, Bartolomi, Mathayo, Yakubu mdogo, Barnabas, Yahuda na 
Tadyus. Baadhi ya vitabu badala ya Barnabas ameandikwa Simon. 
Yahuda aliritadi na akachaguliwa Mathias badala yake. Rais wa 
mahawari alikuwa ni Peter. Mahawari hawa kumi na mbili walifanya 
kazi ya kuieneza dini sehemu mbali mbali baada ya Isa alayhis salaam 
kupaishwa mbinguni akiwa na umri wa miaka thalathini na tatu. Ila dini 
sahihi aliyoishusha Allahu taala ilidumu kwa muda wa miaka themanini 
tu. Baada ya hapo mageuzi ya Paulo ambae alirudi kutokea kwenye 


Sa ka 


Uyahudi, yalianza kuenea kila upande. Paulo alikuwa akionekana kuwa 
ni muumini wa Isa na alijitokeza kwa sifa ya mwanazuoni. Alisema “Isa 
ni mtoto wa Allahu taala na kwamba anasifa za Uluhiyya”. Pia alibuni 
na baadhi ya mambo mengine na kuyaeneza kama uhalali wa pombe 
na nyama ya nguruwe. Akageuza kibla kutoka Kaaba kuelekea 
mashariki linakochomoza jua. Akasema Allahu taala ni dhati moja 
yenye sifa tatu. Hizi sifa tatu zikaitwa Uknum. Wanafiki wa kiyahudi 
waliyachanganya mambo haya ndani ya zile zilizoitwa Injili nne za 
mwanzo zilizoandikwa, hasa katika Injili ya Luka na wakawagawa 
Wanasara katika makundi mbali mbali. Wale wanaoamini kuwa Isa ana 
sifa za Uluhiya wakawa ni washirikina. Wakagawika katika madhehebu 
sabini na mbili yasioafikiana na vitabu. Hivi sasa kumebaki madhehebu 
matatu makubwa. Wengi ni washirikina. 


(Katika mwaka 823 hijria (1420 miladia) Abdullah bin Abdullahit, 
ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini wa kikristo huko katika visiwa vya 
Mayoka, moja ya visiwa vya Balear vya Hispania na baadae akasilimu, 
aliandika kitabu kwa lugha ya kiarabu kiitwacho “Tuhfatularib fy raddi 
ala ahlusalib”. Katika mwaka 1290 h. (1872 m.) kilichapishwa kuko 
London na katika mwaka 1401 h. (1981 m.) huko Istanbul kilichapishwa 
kwenye kurasa za mwisho za kitabu cha kiarabu kiitwacho “Almunkidh 
ani dhalaal” wachapishaji wakiwa ni Hakikat Kitabevi na pia 
kikafanyiwa tarajama kwa Kituruki. Ndani ya kitabu hicho mwandishi 
anasema: 


“Hivyo vitabu vinne vyenye kutajwa waandishi wake ni Mathayo, 
Luka, Yohana na Marko. Hawa ndio watu wa mwanzo kuibadilisha Injili 
na kuwafanya wanasara wawe washirikina. Mathayo ambaye alikuwa 
ni Mpalestina, alimuona Isa katika mwaka wake wa mwisho ambao 
alipaishwa mbinguni. Baada ya miaka minane tu akaandika Injili ya 
mwanzo. Katika kitabu hicho kuna yenye kushangaza na kwamba Isa 
alizaliwa Palestina na kwamba Mfalme wa Wayahudi Horud alipotaka 
kumuua Isa alayhis salaam wakati bado akiwa mdogo, ndipo mama 
yake bibi Maryam, akamchukua na kwenda nae Misri. Hazrat Maryam 
alikufa miaka sita baada ya mwanawe kupaishwa mbinguni na alizikwa 
huko Oudus. Luka ambaye alitokea Antakya hakumuona kabisa Isa. 
Baada ya Isa kupaishwa mbinguni aliingizwa katika dini ya Isa na 
mnafiki Paulo. Baada ya kuingizwa sumu na Paulo ndipo akaandika 
kitabu kilichoyageuza mafunzo ya Allahu taala chini juu. Marko nae 
aliingia dini ya Isa baada ya Isa alayhis salaam kupaishwa mbinguni. 
Aliandika kitabu alichokiita Injili kupitia yale aliyoyasikia kutoka kwa 
Peter huko Roma. Yohana alikuwa ni mtoto wa mamaake mdogo Isa 


Ia 


aleyhis salaam nae alimuona Isa mara chache.Vitabu hivi vinne vina 
mambo mengi yasiowiana”. 

Miongoni mwa vitabu vilivyothibitisha kuwa Injili iliyopo leo 
imeharibiwa na kwamba wengi wa waumini wa vitabu hivi ni 
washirikina ni vitabu viwili vilivyoandikwa na Is-hak Efendi wa Harput 
aliefariki mwaka 1309 h. (1892 m.). Vitabu hivyo ni “Dhiyaul gulub” na 
“Shamsul hakika”. Pia kitabu kilichoandikwa kwa lugha ya kiarabu na 
Haydarzade Ibrahim Fasih aliekufa mwaka 1299 h. kiitwacho 
“Aswiratul Mustagim”. Chengine ni kitabu cha Mnajfi Ali Tabrizi 
kilichoandikwa kwa lugha ya kiajemi na kuchapishwa Istanbul mwaka 
1288 h. kiitwacho “mizanul mawazin”. Pia kitabu cha Imam Ghazali 
kilichochapishwa huko Beirut mwaka 1959 kiitwacho “Arradul jamil”. 
Vitabu hivi vitatu vilichapishwa tena na Hakikat kitabevi mwaka 1986 
kwa njia ya ofset. 


ilipatikana Injili ya Barnabas ambaye aliandika kwa usahihi yale 
aliyoyaona na kuyasikia kutoka kwa Isa. Hii ilichapishwa kwa Kiingereza 
mwaka 1973 huko Pakistan. Anasema katika Kamus al alama 
“Barnabas ni miongoni mwa mahawari wakongwe. Alikuwa ni binamu 
yake Marko nae ni kutoka Cyprus. Paulo alipotokeza alimfata huyu na 
wakazunguka pamoja Anatolia na Ugiriki. Aliuwawa shahidi mwaka wa 
63 m. huko Cyprus. Aliandika Injili na maandishi mengine. 
Kumbukumbu yake hufanyika tarehe 11 June”. 


Viongozi wa dini wa kikristo ni mapapa na makasisi. Katika kanisa la 
OrthodoV kiongozi wa juu ni Patrik. Viongozi wa katikati ni Pastor. 
Wasomaji wa Injili huitwa Kasisi na yule wa daraja la juu ni Askofu. 
Hawa ni mamufti. Miongoni mwa hawa askofu, yule wadaraja la juu 
huitwa Piskopos na akipanda zaidi huitwa Metropolit. Hawa ni 
makadhi yani mahakimu. Wale wenye kufanyisha ibada ndani ya kanisa 
huitwa Bishop na walio daraja chini ya hili huitwa Diyakoz. Watumishi 
wa kanisa huitwa Deacon. Hawa huwasaidia wale wafanyao ibada. 
Wale waliojitoa na kujishughulisha na ibada tu huitwa Rahibu. Katika 
ukatoliki, kiongozi mkuu ni Papa (yaani babu wa mababu) nae yuko 
Roma. Washauri wake huitwa Makadinali. 


Viongozi hawa wote wameusahau upekee wa Allahu taala na 
wameingia katika imani ya utatu kwa kumfanya Isa ni mtoto wa Allahu 
taala, hivyo wakawa washirikina. Katika kipindi cha mtawala wa Roma 
aitwae Clavdius wa pili (215 m.-271 m.) Patrik wa Antakya Yunus 
Shemmas alitangaza kuwa Allahu taala ni mmoja tu. Aliweza 
kuwaongoza watu wengi na wakawa Ahlul kitab. Ila viongozi 
waliofuata baada yake walirudi katika imani ya utatu. Kostantin mkuu 


Ia 


(274 m.-337 m.) aliichanganya dini ya Isa na uabudiaji wa masanamu. 
Katika mwaka 325 m. katika kikao cha baraza la kiruhani kilichofanyika 
huko I|znik, viongozi wa dini 318 walikusanyika na wakaleta dini 
iliyochanganyika na ushirikina iliyoitwa Ukristo. Askofu Aryus ambae 
alikuwemo katika kikao hicho alitetea hoja ya kwamba Allahu taala ni 
mmoja tu na kwamba Isa aleyhis salaam ni mja wake. Matokeo yake 
mkuu wa baraza Patrik wa Alerandria aitwae Alekrandrus alimfukuza 
Aryus katika kanisa hilo. Kostantin mkuu alimtangaza Aryus kuwa ni 
kafiri kisha akaweka misingi ya madhehebu ya Malakaiyya yaliyotajwa 
katika kitabu cha “Milal wa nihal” na katika kitabu cha mwanahistoria 
wa Kirumi Circis Ibn ulamidin aliyeishi Sham (601-671 h., 1205-1273 
m.). Katika mwaka 381 baraza la pili liliundwa na likamtangazia laana 
Makdonyus kwa kule kusema kwake kuwa Isa, aliyepewa jina la Ruhul 
kudus ni kiumbe. Katika mwaka 395 m. dola ya Roma iligawika sehemu 
mbili. Katika mwaka 421 ulifanyika mkutano wa tatu kukifanyia 
mapitio ya kina kitabu cha Patrik wa Kostantin (Istanbul) aitwae 
Nestorius. Nestorius aliandika katika kitabu chake “Isa aleyhis salaam 
ni mwanadamu na hafai kuabudiwa. Kuna mihimili miwili. Allah ni 
mmoja. Umbo, uhai ni katika sifa za elimu na sifa ya uhai ndio Roho 
mtakatifu. Mhimili wa elimu (neno) ulimvaa Isa na ndiyo akawa 
Mungu. Hivyo Maryam hakuwa mama wa Mungu bali ni mama wa 
binaadamu. Ila Isa ni mtoto wa Allah“. Fikra zake hizi zilikubalika. 
Madhehebu ya Nestorius yakaenea nchi za mashariki. Wafuasi wa 
madhehebu haya waliitwa Nasturi. Katika mwaka 431 huko Efes baraza 
la nne lilifanyika na fikra za Dioskorus zilikubaliwa na Nestorius 
alikufurishwa. Nestorius alikufa Misri mwaka 439 m. Miaka 20 baadae 
katika mwaka 451 m. baraza la tano lilifanyika huko Kadikoy na 
viongozi 734 walishiriki na fikra za Patrik wa Alerandria, Dioskorus 
zilikataliwa. Fikra za Dioskorus huitwa Monofosi na zinasema kuwa Isa 
ni Mungu. Pia huitwa madhehebu ya Yakubiyya kwa vile jina asili la 
Diokorus ni Yakubu. Aliyekuwa mfalme wa Roma ya mashariki wa zama 
hizo, Markyanus aliutambulisha kila sehemu uamuzi wa kukataliwa 
kwa fikra ya Dioskorus. Dioskorus akakimbilia miji ya Kudus na Misri 
ambako ndiko alikoeneza madhehebu yake. Hawa wengi wao ni 
washirikina wenye kumuabudu Isa. Wasuryani na wamaroni waliopo 
leo huko katika miji ya Irak, Syria na Lebanon ni kutoka madhehebu ya 
Yakubiyya. 

Kundi ambalo lilikubalika katika baraza la Kadikoy na kuidhinishwa 
na mfalme Makyanus likiitwa Malakaiyya. Madhehebu yaliyokubalika 
katika baraza la mwanzo la Iznik yamekaribiana sana na haya 
madhehebu ya Malakaiyya. Kiongozi wake ni Patrik wa Antakya. Sifa ya 


-14- 


elimu wanaiita Neno na sifa ya uhai wanaiita Ruhul kudus. Sifa hizi 
zikiungana na binaadamu ndiyo huuita mhimili. Mungu ni watatu. 
Mmoja ni mhimili wenye kiwiliwili ambae ndie baba. Isa ni mwanawe. 
Maryam nae pia wakimwita Mungu. Isa aleyhis salaam wakimwita 
Jesus Christ. 


Ukristo una makundi sabini na mbili ambayo yameandikwa kwa 
kirefu katika kitabu cha Kiarabu kiitwacho (idh-harul hak) cha 
Rahmatullah Efendi rahmatullahi alayhi ziwe juu yake na katika kitabu 
cha Is-hak Efendi wa Harput kiitwacho “Dhiyaul kulub"“ kilichoandikwa 
kwa kituruki. Kitabu hiki kilichapishwa mwaka 1987 kwa jila la “Cevap 
veremedi”“ na kikafanyiwa tarajama kwa Kiingereza mwaka 1990. 
Kitabu chakiarabu cha “Izharul hak“ kilichapishwa Istanbul mwaka 
1280 h. (1864 m.). Katika kitabu hiki imeandikwa kwa kirefu namna 
gani Rahmatullah Efendi alivyokuwa akijadiliana na viongozi wa dini ya 
kikristo huko India na kisha Istanbul na kuwashinda katika miaka ya 
1270 h.. 


Katika kitabu kilichoandikwa kwa kiajemi kiitwacho “Sayful abrar' 
toleo la Istanbul, kimeandika kuhusiana na mijadala hiyo. Kitabu cha 
Izharu| hak ni sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilitafsiriwa kwa 
kituruki na mkutubu wa wizara ya elimu Nuzhet Efendi na kuitwa 
“Izahul hak“ na kikachapishwa Istanbul. Sehemu ya pili ilitarjumiwa 
kwa kituruki mwaka 1292 h. na Seyyid Omar Fahmi bin Hassan na 
kikaitwa “Ibrazul Hak“ na kikachapishwa huko Bosnia mwaka 1293 h.. 


“ 


Madhehebu haya yote yalikuwa chini ya Papa wa Roma hadi 
mwaka 446 h. (1054 m.). Wengi walikuwa ni washirikina. Wote 
wakiitwa ni wakatoliki. Katika mwaka 1054m. Patrik wa Istanbul aitwae 
Mihael Kiloralius alitengana na Papa na kuanza kuongoza makanisa ya 
mashariki yeye mwenyewe. Makanisa haya yakaitwa orthodor na 
yalitokana na madhehebu ya Yakubiyya. 


Katika mwaka 923 h. (1517 m.) kiongozi wa dini wa Kijerumani 
aitwae Luther aliuasi uongozi wa Papa wa Roma na baadhi ya makanisa 
yakamfuata. Makanisa haya yaliitwa Protestan.)| 


Hivyo inaonekana kwamba wakristo wengi ni washirikina na wako 
daraja la chini zaidi kuliko Wayahudi, na watapata adhabu zaidi huko 
akhera. Kwa sababu hawa hawaamini utume wa Muhammad na pia 
wanautia kasoro uluhiyya kwa kuamini utatu. Isa na mamake Maryam 
wanawaita miungu na wanawaabudu. Hawa ni washirikina. Pia 
wanakula vitu vichafu. Mayahudi wao hawaamini mitume miwili. 
Wanaamini kuwa Allahu taala ni mmoja na wala hawali vitu vichafu. 
Hata hivyo uadui wa Wayahudi kwa Uislam ni mkubwa zaidi. Pamoja 


-15- 


na kwamba kuna Wayahudi wachache ambao ni washirikina kama 
wakristo kutokana na kusema kuwa Uzeyr ni mtoto wa Allah, wengi 
wao sio washirikina. Kila kundi baina ya Orthodos, Katoliki na 
Protestant linafuata Injili yake na linadai kushikamana na Isa. Uhakika 
ni kwamba wana mambo mengi yasiyofanana katika itikadi na amali 
zao. Wote huitwa Wanasara au wakristo. Wale wenye kusema kuwa 
Isa ni mtume wa Mungu hao ni Ahlul kitab. Hivi sasa hakuna Ahlul kitab 
miongoni mwa wanasara. Na kwa vile hawamuamini Muhammad 
aleyhis salaam wote ni makafiri. Wayahudi nao wanajiita Musawi. 
(Katika ansiklopedia ya dini iliyoandikwa Ufaransa mwaka 1997 
inasema “Kufikia mwaka 1995 kuna watu bilioni nne na milioni mia 
tano na hamsini. Miongoni mwa hawa, bilioni moja na milioni sitini ni 
waislam, bilioni moja na milioni mia nane na sabini ni wakristo, (kati ya 
hawa wakatoliki ni bilioni moja na milioni arubaini na mbili,milioni mia 
tano natano ni protestan na milioni mia na sabini na nne ni orthodos) 
,Wayahudi ni milioni kumi na nne na bilioni moja na milioni mia sita na 
sita ni makafiri washirikina wasioamini mtume yeyote”. 


Bwana Mtume alayhiswalatu wasalam baada ya kuiaga dunia katika 
mwaka wa kumi na moja hijria, Abubakar Sidik radhiyallahu anhu 
akawa khalifa. Naye alifariki mwaka wa kumi na tatu wa hijria akiwa na 
umri wa miaka sitini na tatu. Baada ya yeye khalifa akawa Omar Faruk 
radhiyallahu anhu. Alikufa shahidi katika mwaka wa ishirini na tatu 
hijria akiwa na umri wa miaka sitini na tatu. Baadae khalifa akawa 
Othman dhinurain radhiyallahu anhu. Naye alikufa shahidi katika 
mwaka wa thalathini na tano hijria akiwa na umri wa miaka thamanini 
na mbili. Hapo akawa khalifa Ali radhiyallahu anhu. Yeye alikufa shahidi 
katika mwaka wa arubaini hijria akiwa na umri wa miaka sitini na tatu. 
Makhalifa hawa wanne huitwa makhalifa walioibadilisha dini. Khulafau 
rashidina. Makhalifa walio katika njia sahihi. Zama za saadat nikile 
kipindi ambacho hukmu za kiislam zilikuwa zikifuatwa na kila pembe 
iking'aa kwa haki, uadilifu na uhuru. Zama za masahaba hawa ndivyo 
zilivyokuwa. Hukmu za kiislam zikifuatwa bila mapungufu. Makhalifa 
hawa wanne ndio wabora wa masahaba wote na ubora baina yao 
unatajwa kufuata mpangilio wao wa ukhalifa. 


Wakati wa Abubakar radhiyallahu anhu Waislam walitoka nje ya 
ghuba ya arabuni. Baada ya kufa Mtume “swallallahu alayhi wasallam” 
palitokea mtafaruku ndani ya ghuba ya Arabuni na Abubakar 
radhiyallahu anhu akauzima mtafaruku huo. Akashughulika na 
kuwaweka sawa walioritadi. Alirejesha tena umoja kama zilivyokuwa 
zama za saadat. Wakati Omar radhiyallahu anhu alipokuwa khalifa 


- 16- 


alisoma khutba na kusema “Enyimasahaba wa mtume radhiyallahu 
anhum ajmain. Ngano inayolimwa katika Ardhi hii ya Arabia inatosha 
kwa kulishia farasi wenu tu. Lakini uhakika ni kuwa Allah alimuahidi 
mpenzi wake Muhammad alayhis salaam kwamba umati wake ataupa 
eneo na nchi kila upande wa dunia. Je wako wapi hao askari wa kuzitia 
mkononi hizo nchi zilizoahidiwa, wakapata ghanima ya dunia na vyeo 
vya wahanga na mashahidi huko akhera?. Wako wapi wale watakaotoa 
muhanga roho zao na vichwa vyao kwa ajili ya dini na wakaiacha miji 
yao kwa ajili ya kwenda kuwaokoa waja wa Allah kutokana na makucha 
wa madhalim?” Aliitoa khutba hii ili kuwahamasisha masahaba 
kupigana jihadi na kujitoa muhanga. Khutba hii ndiyo iliyopelekea 
kuenea kwa uislam kwa haraka katika mabara matatu na kuwaokoa 
mamilioni ya watu kutokana na ukafiri. Kwa khutbah hii, masahaba 
walifanya itifaki na kutoa ahadi kuwa watapigana jihadi nakujitoa 
muhanga hadi mwisho wa maisha yao. Jeshi likaundwa kwa namna 
khalifa alivyoongoza na waislam wakatoka katika majumba yao na miji 
yao, wakatoka ghuba ya uarabuni na kuenea kila sehemu. Wengi kati 
ya waliotoka hawakurudi tena na waliendeleza jihadi hadi walipokufa. 
Kwa namna hiyo ndani ya muda mfupi miji mingi iliweza kutekwa. 
Katika zama hizo kulikuwa na dola mbili kubwa. Ufalme wa Kirumi na 
dola ya Kiirani. Waislam walizishinda zote dola mbili. Dola ya Uajemi 
ilisambaratishwa na kutoweka kabisa. Nchi zao zote zikaingia mikononi 
mwa waislamu na watu wake wakapata heshima ya kuwa waislam. 
Wakapata raha ya dunia na utulivu wa kudumu wa akhera. Wakati wa 
Othman na Ali radhiyallahu anhum vile vile walijishughulisha na 
kujitolea muhanga. Ila wakati wa Othman radhiyallahu anhu walitokea 
wapinzani wa khalifa na akauwawa shahidi. Wakati wa Sayyidna Ali 
khawarij walijitokeza na kuanzisha upinzani. Mgawanyiko ukajitokeza 
baina ya waislam. Kwa vile fat-hi na ushindi vinakuja watu wakiwa 
pamoja, katika wakati wa makhalifa hawa wawili hapakufunguliwa miji 
mingi ukilinganisha na wakati wa Omar radhiyallahu anhu. 


Wakati wa makhalifa waongofu ulikuwa ni miaka thalathini. Miaka 
hii ilikuwa ni mizuri kama ile ya wakati wa kipindi cha Mtume. Baada 
ya kipindi hiki bid'a na njia potofu zikajitokeza na watu wengi 
wakaiacha njia sahihi. Wakasalimika wale tu waliofuata njia ile ile 
waliokuwa wakipita masahaba wema katika iman na hukmu za kiislam 
na hawa ndiyo huitwa kundi la Ahlu sunnat waljamaa. Ikisemwa 
wanazuoni wa Ahlu sunna maana yake ni mwanazuoni wa moja kati ya 
madhehebu manne. Njia sahihi ni hii tu. Njia sahihi aliyopita Mtume 
aleyhis salaam na masahaba radhiyallahu anhum ajmain ndio hii 
iliyoonyeshwa na wanazuoni wa ahlu sunna. Baada ya muda kupita 


FS BA 


makundi mengi mapotofu yalisahaulika. Hivi sasa miji mingi ya waislam 
inafuata hili kundi sahihi. Katika makundi yasiyofuata ahlu sunna, 
lililobaki ni lile kundi la kishia lililoanzishwa na Myahudi Abdulla bin 
Sabaa. Mashia wanasema “Ukhalifa ulikuwa ni haki ya Ali radhiyallahu 
anhu ila Abu bakar na Umar radhiyallahu anhuma walimnyanganya” 
Pia mashia huwasema vibaya masahaba wakarim. 


(Leo wale wanaoitwa waislam na kutambulikana kama umati wa 
Muhammad ni hawa ahlu sunna na baadhi ya mashia na wahabi. Kundi 
lililoanzishwa na Uingereza huko India liitwalo Ahmadiya au kadiyani, 
kundi la Bahai na wale wanaoitwa Tabligh jamaat, wazandik wasio na 
madhehebu, hawa hawana mfungamano na Uislam.Makundi haya 
matatu yote yako mbali na Ahlu sunna.) 


Katika utekelezaji wa kazi na ibada kundi la ahlu sunna linagawika 
katika madhehebu manne. Dhehebula kwanza ni lile la Hanafi ambayo 
muasisi wake ni Imam adham Abu Hanifa, Nuuman bin Thabit 
rahmatullahi alayhi. Maana ya neno Hanifa ni yule mtu mwenye imani 
ya kweli aliyeshikamana na Uislam. Abu Hanifa maana yake baba wa 
waislam wa kweli. Imam adham hakuwa na binti aliyekuwa akiitwa 
Hanifa. Dhehebu la pili la ahlu sunna ni lile la Malik lililoasisiwa na 
Imam Malik bin Anas rahmatullahi alayhi. Dhehebu la tatu ni Shafii 
ambalo muasisi wake ni Imam Muhammadbin Idris Shafii rahmatullahi 
alayhi. Babu wa babu yake Imam Muhamad ndiye mwenye jina la Shafi, 
naye alikuwa ni miongoni mwa masahaba. Kutokana na hilo ndio imam 
akalichukua jina hilo na madhehebu yake yakapewa jina hilo. La nne ni 
dhehebu la Hanbali ambalo ni la Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi 
alayhi. Imam Adham alizaliwa mwaka 80 h., Malik 90 h., Shafi 150 h. na 
Ahmad 164 h. Imam Abu Hanifa alikufa mwaka 150 h. (767 m.), Malik 
179 h., Shafi 204 h. na Ahmad 240 h. Hayo yameandikwa katika 
utangulizi wa Ibn Abidin rahmatullahi alayhi. 


Mwenye kutaka kujifunza njia ya ahlu sunna basi na asome vitabu 
vya moja kati ya madhehebu haya manne. 


Kwa upande wa Itikadi, madhehebu haya manne hayakutofautiana. 
Zote zimetokana na ahlu sunna na imani na msingi wa dini yao ni 
mmoja. Maimamu hawa wanne wa madhehebu haya ni mujtahid 
wakubwa waliokubalika na kuaminiwa na mataifa yote na watu wake. 
Kuna mambo madogo madogo ambayo wametofautiana katika 
utekelazi wa hukmu za kiislam. 


Hii ni kwamba Allahu taala na Mtume “swallallahu alayhi wasallam“ 
kutokana na kuwahurumia waumini kuna baadhi ya mambo 
hawakuyaeleza katika Kur-an Karim na hadithi sharif vipi yatekelezwe. 


-18- 


(Lau kama wangeyaeleza basi kutekeleza kwake kungekuwa ni fardhi 
au sunna. Asiyetekeleza fardhi hupata dhambi. Kutokuipa umuhimu 
fardhi au sunna kunamfanya mtu awe kafiri. Hili lingekuwa zito kwa 
waumini.) Hivyo mambo hayo hutekelezwa kwa kufananisha na yale 
yalioelezwa wazi. Miongoni mwa wanazuoni, wale ambao wamefikia 
daraja ya kuweza kujua vipi matendo yatafananishwa hao huitwa 
Mujtahid. Ili Mujtahid aweze kujua vipi tendo linatakiwa lifanywe 
hutumia jitihada yake yote ili kufikia uamuzi ulio karibu mno na usahihi 
kwa kiasi ya elimu na dhana yake. Baada ya kufikia uamuzi huo, 
inakuwa ni wajibu kwake na wale wanaomfuata kuchukua mtizamo 
huo. Na hivyo ndivyo zinavyoamrisha aya tukufu na hadithi sharif. 
Iwapo mujtahid atakosea katika lile aliloliamua basi haandikiwi dhambi 
bali huandikiwa thawabu kutokana najitihada aliyoifanya. Kwa sababu 
binadamu ameamrishwa kufanya kwa kiasi cha uwezo wake. Mujtahid 
anapokosea hupata thawabu moja kutokana na kuhangaika kwake 
katika kuutafuta ukweli. Na ikiwa atapatia hupata thawabu kumi. 
Masahaba radhiyallahu anhum wote walikuwa ni wanazuoni wakubwa 
na Mujtahid. Wale waliofuata baada yao hasa katika zama za mwanzo, 
wanazuoni wa daraja la Mujtahid walikuwa wengi. Hawa walikuwa na 
wafuasi wengi. Baada ya muda wengi walisahahulika na wakabakia 
wanne tu katika ahlu sunna. Ahlu sunna hawakufuata zaidi ya haya 
madhehebu manne na hii ni kwa kuchukua tahadhari kwao wasije 
wakatokea wengine baadae wakajifanya ni mujtahid na kutoa makundi 
maovu. Madhehebu haya manne yalifuatwa na mamilioni ya watu. 
Madhehebu haya itikadi yao ilikuwa sawa pia hawakuwa wakitiana 
makosa wala kuambiana kuwa ni wana bid'a au watu wapotofu. 
Walielewa kwamba ukweli umo ndani ya haya madhehebu manne na 
kila mmoja akikisia kuwa yaliyo ndani ya madhehebu yake yanaweza 
kuwa ndio sahihi zaidi. Kwa vile ijtihad zilizozaa haya madhehebu 
zilifanywa katika mambo ambayo hayakupatikana amri ya wazi katika 
Uislam na kwamba yaweza ikawa kile anachokifuata mtu hayuko sahihi 
katika madhehebu yake bali madhehebu mengine ndio wako sahihi. Ila 
kila dhehebu lilikuwa katika dhana isemayo “Dhehebu langu ni sahihi 
katika hili ila uwezekano wa kuwa nimekosea upo. Madhehebu ya 
wenzangu wamekosea katika hili lakini pia inawezekana kuwa wao 
ndio sahihi”. 


Kwa hivyo ikiwa hakuna uzito au mashaka, haijuzu mtu kuwa 
anafuata madhehebu tofauti wakati wa utekelezaji wa amali ile. Iwapo 
mtu ni mfuasi wa moja kati ya haya madhehebu manne basi atatakiwa 
ayasome hayo madhehebu na pale pasipo uzito au mashaka basi 
atatakiwa atekeleze ibada zake kwa kufuata madhehebu hayo. 


-19- 


(la iwapo katika kutekeleza amali fulani kuna uzito kwa wakati ule 
kufuata madhehebu yake, basi anaweza kutumia hukumu ya 
madhehebu mengine. Katika kufuata huko atalazimika kuzijua na 
kufuata masharti na mambo yanayotengua amali hiyo kupitia hayo 
madhehebu anayoyafuata. Katika mambo kama haya wanazuoni wa 
Hanafi wamejuzisha kwa wafuasi wa madhehebu hayo kufuata 
madhehebu ya Malik, na haya yameandikwa katika “Talaki Rij'iy“ ya 
Ibn Abidin.) 


Wengi wa wanazuoni wameyasema madhehebu ya Hanafi kuwa 
ndio sahihi zaidi. Kutokana na hilo nchi nyingi za kiislam ni za 
madhehebu ya Hanafi. Kutoka Turkistan hadi India na Anatolia yote ni 
Hanafi. Afrika ya Magharibi yote ni Malik. Pia baadhi ya sehemu za 
India zilizo pembezoni mwa bahari. Shafii wengi wanapatikana Misri, 
Kurdistan, Arabuni na Dagistan. Hanbali ni wachache katika maeneo 
hayo.Wakati fulani walikuwa wakipatikana wengi huko Sham na 
Baghdad. 


Adillatu Shar-iyya yaani vyanzo vya elimu ya dini walivyovitumia 
maimamu mujtahid ni vinne. Kur-an Karim, Hadithi Sharif, Ijmaa 
Umma na Kiyasi fukahaa. 


Iwapo Mujtahud hawatopata dalili ya wazi juu ya jambo fulani 
kupitia Kur-an Karim basi hutizama katika Hadithi Sharif.Na iwapo 
katika Hadithi Sharif hapakupatikana hoja ya wazi basi ikiwa Ijmaa ipo, 
jambo hilo litatekelezwa kwayo.(|Ijmaa maana yake ni kuwa na kauli 
moja.Yaani katika jambo fulani, masahaba wote kuafikiana katika 
kulitekeleza au kulisema. Wale Tabii waliokuja baada ya masahaba nao 
vile vile wanachukuliwa Ijmaa yao kuwa ni dalili. Wale waliokuja baada 
ya hapo, hasa hasa hawa wanamageuzi wa dini wa zama hizi, maneno 
na matendo ya wajinga hawa hayachukuliwi kuwa ni Ijmaa.) 


Iwapo jambo halikupatikana namna yake ya kufanywa hata katika 
Ijmaa, basi hapo italazimika kutumia kiyas ya wanazuoni. 


Kufuatana na imam Malik, mbali na dalili hizi nne, makubaliano ya 
kauli ya watu wa Madina wa zama zile pia nayo hukubalika kuwa ni 
dalili. Anasema hii ni kwa sababu hizo ada wameziona kwa baba zao, 
nao kwa babu zao hadi kufikia kwa Mtume “swallallahu alayhi 
wasallam”. Yeye anahisi dalili hii ina nguvu kuliko Kiyas. Hata hivyo, 
madhehebu matatu yaliobaki, hayakuchukua kauli za watu wa Madina 
kuwa ni dalili. 


Njia za Ijtihad ni mbili. Ya kwanza ni ile iliyo maarufu kwa wanazuoni 
wa Irak ambayo ni njia ya Rai yaani njia ya kiyas. Iwapo jambo 


- 20- 


halikufananuliwa waziwazi katika Kur-an karim na Hadithi Sharif basi 
hutafutwa amali nyengine iliyofanana nahii, ambayo ufafanuzi wake 
upo. Basi amali hiyo isiyo na ufafanuzi, hutekelezwa kama ile yenye 
ufafanuzi. Baada ya masahaba radhiyallahu anhum, raisi wa mujtahid 
waliokuwa katika njia hii ni Imam adham Abu Hanifa rahmatullahi 
alayhi. 

Njia ya pili ni njia ya wanazuoni wa Hijaz nayo huitwa njia ya 
Riwaya. Hawa wanatanguliza ada za watu wa Madina mbele ya Kiyas. 
Katika njia hii aliyekuwa mbele miongoni mwa Mujtahid ni Imam Malik 
kwani yeye alikuwa ni mkaazi wa Madina. Imam Shafi na imam Ahmad 
bin Hanbal rahmatullahi alayhim waliwahi kushiriki darsa za Imam 
Malik rahmatullahi alayhi na wakajifunza njia yake. Kisha Imam Shafi 
rahmatullahi alayhi alikwenda Baghdad na kukutana na wanafunzi wa 
Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ambapo alijifunza njia yao, hivyo 
akaziunganisha njia zote mbili na kutoa njia mpya ya Ijtihad. Kwa vile 
alikuwa ni gwiji wa balagha na fasihi aliweza kuzifanyia ufumbuzi Aya 
tukufu na Hadithi Sharif na kuweza kutoa ufahamu wenye nguvu zaidi 
unaofaa kutiwa katika utekelezaji. Iwapo atashindwa kupata upande 
wenye nguvu zaidi hapo alikuwa akitumia Kiyas. Ahmad bin Hanbal 
rahmatullahi alayhi nae baada ya kujifunza njia ya Imam Malik 
rahmatullahi alayhi alikwenda Baghdad ambako alijifunza njia ya Imam 
Abu Hanifa rahmatullahi alayhi kutoka kwa wanafunzi wake. Kwa vile 
Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi alikuwa amehifadhi hadithi 
nyingi alifanya ijtihad kwanza kwa njia ya kulinganisha hadithi na 
kutizama ipi yenye nguvu zaidi. Kutokana na hilo, utakuta 
ametofautiana na madhehebu mengine matatu katika hukumu za 
kiislam. 


Hali ya madhehebu haya manne ni sawa na hali ya wakazi wa mji. 
Iwapo litatokea jambo katika mji na ikawa wakazi wake hawajui 
walitatue vipi, basi hukaa wale watu wenye nguvu yarai na wakajaribu 
kutizama lile lililokaribu nalo zaidi kikanuni kisha wakalifananisha. 
Hufanya hayo kwa kuzingatia makusudio ya dola, maslahi ya miji na 
raha ya wakazi wake. Hii imefanana na madhehebu ya Hanafi. Wengine 
huangalia mwenendo wa wale walioko katika ngazi za juu za serikali na 
kuamrisha wafuatwe wao na hayo yakafanywa ndio makusudio ya 
dola. Huu ndio mfano wa madhehebu ya Malik. Wengine kufuatana na 
kanuni inavyoeleza, watachunguza na kudadavua mtiririko wa 
vipengele na mwenendo wake na hapo watapata njia ya kutekeleza 
hilo jambo husika lililojitokeza. Hii ndiyo njia ya Shafii. Wengine 
watachukua vifungu mbali mbali vya kanuni, watavilinganisha na 


2 


kujaribu kutafuta njia ya kutekeleza jambo husika lililojitokeza. Hii ndio 
njia ya Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Hivyo viongozi wa mji 
kila mmoja atapata njia ya kufuata na kila mmoja njia yake itakuwa ni 
sahihi na imefuata sheria. Ila kiuhakika lililo sahihi ni moja tu kati ya 
hizi kanuni nne na tatu haziko sahihi. Ila kwa vile kanuni haikuwa 
inajulikana ni ipi na kwa vile wote walifanya jitihada ya kutafuta kanuni 
ili kuitii dola, hivyo hawatakuwa wenye makosa. Na watapendeza 
kutokana na jitihada yao ya kutafuta kanuni ili dola itiiwe. Bila shaka 
yule aliyesibu akaipatia kanuni,basi atapendeza zaidi na kupata ujira. 
Uhakika wa madhehebu manne ni kama huo.Njia aliyoitaka Allahu 
taala bila ya shaka ni moja tu. Hivyo ikiwa madhehebu yatatofautiana 
katika jambo, bila shaka mmoja tu ndio ana nafasi ya kuwa sahihi na 
wengine watakuwa wamekosea. Ila kwa vile maimamu wote walikuwa 
katika jitihada ya kutafuta lililo sahihi zaidi, wale wanaokosea 
husamehewa, bali pia hupata thawabu kwa sababu mtume wetu 
anasema “Umati wangu hautoadhibiwa pale wanapofanya jambo 
kimakosa au kwa kusahahau”.Kutokana na kwamba katika mambo ya 
iman walikuwa sawa, na kwamba mambo mengi ya ibada kwa vile 
yalipatikana dalili za Kur-an Karim na sunna hivyo pia wakawa sawa, 
basi hawakusemana vibaya katika yale machache waliyotofautiana. 


(Swali: Wale watu wanaosoma vitabu vya kundi la Wahabi 
lililoasisiwa na Waingereza huko Saudi Arabia wanasema “Madhehedu 
yamejitokeza katika karne ya pili. Masahaba na matabii walikuwa na 
madhehebu gani?” 


Jawabu: Imam wa Madhehebu maana yake ni mtu ambaye 
ameyakusanya katika kitabu, yale mambo yaliyoelezwa wazi katika 
Kur-an na Sunna kwa namna ambavyo masahaba waliyasikia. Na yale 
ambayo hayakuelezwa wazi, waliyafananisha na yale yaliyoelezwa 
wazi nayo wakayajumuisha. Katika kitabu kiitwacho Hadika ukarasa wa 
318 anasema muandishi “Wakati wa zama za hawa maimam wanne wa 
madhehebu wajulikanano hivi sasa, pia walikuwepo maimam wa 
madhehebu mengine. Hayo yote yalidhoofika kisha 
yakapotea”.Masahaba kiram wote walikuwa ni wanazuoni nani 
mujtahid na kila mmoja wao ni Imam wa madhehebu. Kila mmoja 
alikuwa katika madhehebu yake na wote walikuwa na elimu kubwa na 
daraja ya juu kuliko hawa maimamu wetu. Madhehebu yao yalikuwa 
sahihi zaidi na thamini sana. Ila tu kwa kuwa madhehebu yao 
hayakuandikwa, basi yamesahaulika. Hivyo hakuna nafasi ya kufuata 
zaidi ya haya madhehebu manne. Kuuliza masahaba walikuwa ni 
madhehebu gani ni sawa na kuuliza mkuu wa brigedia ni askari wa 


oa 


kikosi gani au kuuliza mwalimu wa fizikia ni mwanafunzi wa darasa 
gani?) 

Baada ya kupita miaka 400 ya Hijra imeandikwa katika vitabu 
kwamba hapakuwepo tena wanazuoni magwiji waliofikia daraja ya 
kuweza kuwa Mujtahid. Katika kitabu kiitwacho (Hadika) imeandikwa 
katika ukurasa wa 318 hadithi sharif yenye kutambulisha kuwa 
viongozi wa dini waongo, walio wapotofu wataongezeka. Hivyo 
Muislam ambae ni Ahlu sunna ni lazima atizame moja kati ya haya 
madhehemu manne na kufuata. Yani analazimika kusoma kitabu cha 
elimu za dini cha madhehebu hiyo na kufuata maelekezo ya hiyo 
madhehebu katika imani na amali zake na kwa namna hiyo ndio 
atakuwa mwana madhehebu hiyo. Mtu ambae hafuati moja kati ya 
madhehebu haya manne hawezi kuwa Ahlu sunna. Hawa huitwa Wasio 
madhehebu na Wazandik. Asie na madhehebu ima atakuwa 
ameangukia katika makundi sabini na mbili potofu au ni kafiri. Hayo 
yameandikwa katika Bahr, Hindiyya na Tahatawy katika mlango wa 
Dhabaih na Ibn Abidin katika mlango wa Baghy (Waovu). Katika kitabu 
kiitwacho Albasair ukurasa wa 52na katika tafsiri ya Ahmed Sawy 
katika suratul Kahf pia yameandikwa haya. 


Katika kitabu kiitwacho Mizanul Kubra katika utangulizi imesemwa 
“Yale madhehebu yaliyosahauliwa na haya madhehebu manne 
yaliyopo yote ni haki na sahihi.Hakuna iliyo juu zaidi kuliko nyengine 
kwa sababu zote zimeasisiwa kutoka vyanzo sawa vya dini. Katika 
madhehebu zote kuna mambo ambayo utekelezaji wake ni mwepesi 
(Ruhsa) kuna nayale ambayo utekelezaji wake ni mzito (Azma). Mtu 
ambae yupo katika hali ya kuweza kutekeleza mambo mazito (Azma) 
akaamua kufanya mepesi huko ni kuchezea dini. Ila iwapo mtu ana 
udhuru na hawezi kutekeleza yale mazito basi anaruhusika kutekeleza 
yale ya ruhusa. Kwa mtu kama huyu atapata thawabu sawa na yule 
ambae ametekeleza jambo zito. Ni wajibu kwa mtu asie na dharura 
kutekeleza ya Azma yaliyo katika madhehebu yake na kutokukimbilia 
yale ya Ruhusa. Bali hata akiona jambo liko kiruhusa zaidi katika 
madhehebu yake lakini katika madhehebu mengine liko kiazma, basi ni 
wajibu kulitekeleza kiazma. Inafaa kuepuka kutokuyapenda maneno ya 
maimam wa madhehebu au kuiona rai yako ni bora kuliko zao. Hii ni 
kwa sababu elimu na ufahamu wa wanazuoni gwiji waliofikia daraja ya 
Mujtahid haiwezi kulinganishwa hata kidogo na elimu ya watu 
wengine”. Mtu ambae hana udhuru wowote akaacha yale yaliyo katika 
madhehebu yake kwa kuwa ni mazito, na akawa anachukua huku na 


-23- 


kule, yale yaliyo mepesi katika madhehebu mengine, hiyo huitwa 
kufanya Talfik nayo haijuzu hata kidogo. 


Katika utangulizi wa Durrul mukhtar na katika maandishi ya 
pembeni ya Ruddul mukhtar (yani Ibni Abidin) anasema “Wakati wa 
kufanya jambo au ibada,haijuzu kutafiti madhehebu zote na 
ukachagua kufuata njia iliyo ya rahisi. Mfano mtu mwenye udhu 
akitokwa na damu katika ngozi udhu wake hautenguki kufuatana na 
madhehebu ya Shafii. Lakini kufuatanana Hanafi udhu wake 
unatenguka. Kufuatana na madhehebu ya Shafii udhu hutenguka kwa 
kugusana ngozi kwa ngozi na mwanammke asie maharim ila kwa 
madhehebu ya Hanafi udhu hautenguki. Iwapo mtu atatia udhu, ikawa 
ametokwa na damu kwenye ngozi yake na akawa amegusana na 
mwanamke kisha akasali kwa udhu huo, huyo swala yake haitosihi.Kwa 
namna hii wakati unafanya jambo kwa kufuata madhehebu moja 
katika hali ya kawaida ukachanganya na madhehebu mengine basi 
amali hiyo itakuwa ni batili kwa muwafaka wa kauli ya wanazuoni. Kwa 
mfano mtu ambae atapangusa sehemu tu ya kichwa wakati wa kutia 
udhu, kisha akaguswa na mbwa nae akaamua asiikoshe hiyo sehemu 
kwa kufuata rai ya Imam Malik basi swala atakayosali itakuwa batil. Hii 
ni kwa sababu kwa rai ya Shafii mwenye kuguswa na mbwa swala yake 
haiwi sahihi lakini kwa rai ya Malik mbwa sio najis ila ni lazima 
kupangusa kichwa kizima wakati wa kutia udhu. Mfano mwengine ni 
talaka inayotolewa katika hali ya kutozwa nguvu kufuatana na Hanafi 
ni sahihi ila kwa madhehebu nyengine tatu si sahihi. Hivyo mtu 
mwenye kufuata madhehebu ya Hanafi akaigiza madhehebu ya Shafii 
kwa huyu mke aliemwacha na akaoa ndugu wa mwanamke huyu na 
kukaa nao sambamba wote wawili, hilo halitojuzu. Hii ni kwa 
sababu,kwa kauli ya pamoja ya wanazuoni, wakati unapofanya jambo 
haijuzu kufanya Talfik ya madhehebu na kutafuta njia nyepesi. 
Kutokufuata madhehebu yoyote kati ya madhehebu manne nayo vile 
vile haijuzu”. Wakati akielezea nyakati za swala, kufuatana na 
madhehebu ya shafii inajuzu kuchanganya swala za adhuhuri na alasiri 
na swala za magharibi na isha iwapo patakuwa na udhuru wa mvua au 
safari, lakini kwa madhehebu ya Hanafi haijuzu. Mfuasi wa madhehebu 
ya Hanafi anapokuwa safarini inakuwa ni haramu kwake kusali swala 
ya alasiri wakati wa adhuhuri bila ya kuwepo hali ya mashaka 
makubwa. Vile vile haiwi sahihi kwake kusali adhuhuri wakati wa 
alasiri. Kwa madhehebu ya shafii yote mawili ni sahihi.lwapo mtu 
anakuwa na mashaka kulifanya jambo kufuatana na madhehebu yake 
basi inajuzu kutumia ruhusa iliyo ndani ya madhehebu yake. Na iwapo 
kutekeleza kwa ruhusa iliyomo ndani ya madhehebu yake pia inakuwa 


-24- 


ni mashaka, basi hapo anaweza kutekeleza ibada hiyo kwa kuigiza 
madhehebu mengine, ila katika hali hiyo, ibada hiyo atalazimika 
kuitekeleza kwa mujibu wa fardhi na sharti ya madhehebu aliyoamua 
kuyaigiza”. Mtu ambae ataiga madhehebu mengine katika utekelezaji 
wa jambo fulani, hatokuwa ametoka katika madhehebu yake. Hawi 
amebadilisha madhehebu. La muhimu tu ni kwamba anapotekeleza 
hiyo ibada, masharti ya ibada hiyo yaliyo katika hayo madhehebu 
anayoyaiga inabidi ayafuate katika hiyo ibada husika. 


Anasema Ibn Abidin rahmatullahi alayhi katika Raddul Mukhtar 
juzuu ya pili ukurasa wa 542 kwamba “Iwapo mfuasi wa Hanafi atatia 
udhu wake bila ya kuleta nia na akaswali swala yake ya Adhuhuri, basi 
swala yake itakuwa ni sahihi. Ila kama ufikapo wakati wa alasiri 
akaamua kuwa yeye amekuwa mfuasi wa Shafii na akasali sala ya alasiri 
kwa udhu ule ule basi swala yake hiyo haitosihi.Inabidi atie udhu tena 
hali ya kuleta nia”. Wakati akielezea Taadhir anasema (Mtu ambae 
hana elimu ya lazima ya dini, akawa anabadilisha madhehebu katika 
mambo yake ya kidunia, basi huwa anaichezea dini. Huyo anastahiki 
kutiwa adabu na inakhofiwa anaweza akafa hali ya kuwa hana imani. 
Katika maana ya Aya tukufu inasema “waulizeni wanaojua”, kwa hivyo 
ni wajib kuwauliza mujtahid na kufuata madhehebu. Kufuata 
madhehebu maana yake ni kujisema kwamba wewe ni mfuasi wa 
madhehebu hiyo au hata bila ya kusema kwa kutia nia tu inatosha. 
Kufuata madhehebu maana yake ni kusoma kujifunza na kufuata 
mafunzo ya imam wa madhehebu hiyo. Bila ya kusoma na kujifunza, 
ikawa unajitangaza tu kuwa wewe ni Hanafi au Shafii, huwezi kuwa 
mfuasi wa madhehebu hiyo. Watu wa namna hiyo ni lazima kuwauliza 
walimu na kusoma vitabu vya elimu za dini kwa ajili ya kutekeleza 
ibada”.Wakati anaelezea Ushahidi anasema “Wale wasioyapa 
madhehebu umuhimu au wakawa wanabadilisha madhehebu kwa 
kutafuta wepesi (au wenye kuunganisha madhehebu na wakachagua 
mepesi na kuyakusanya|J hao ushahidi wao haukubaliwi”. 


Anasema Ibn Abidin katika utangulizi “Imam Harun Rashid 
alimwambia Imam Malik kwamba anataka vitabu vyake yeye vienezwe 
katika miji yote ya waislam na kwamba atatoa amri raia wote wafuate 
mafundisho ya madhehebu yake tu. Imam Malik akamwambia asifanye 
hivyo na kwamba wanazuonni kutofautiana katika madhehebu ni 
katika rehema za Allahu taala kwa umati huu. Kila mtu inafaa afate 
madhehebu ayatakayo na madhehebu yote ni sahihi”. 


Mtu kuambiwa muumin na muislam maana yake ni yule mwenye 
kuamini mafundisho yaliyotoka kwa Allahu taala yakapitia kwa mtume 


-25- 


wake Muhammad na kufunzwa watu na yakaenea katika miji ya 
waislam. Mafunzo haya yameelezewa kwa Kur-an Karim na maelfu ya 
hadithi sharif. Elimu hii waliisikia masahaba kutoka kwa Mtume na 
kutoka kwao wakaisikia swalafi salih, yaani wale wanazuoni waliokuja 
katika karne ya pili na karne ya tatu na wakaiandika katika vitabu. 
Wanazuoni waliofuata baada yao waliyaeleza yale yaliyo katika vitabu 
vya swalafi salih kwa namna mbalimbali na wakatofautiana. Kuna 
mambo ambayo yanalazimu imani ila maana zake zikawa haziko 
wazi.Katika kufahamu na kufuata mambo haya kulipatikana 
mgawanyiko wa makundi sabini na tatu yaliyotofautiana. 


Kati ya makundi haya ni kundi moja tu ambalo wakati wa kuelezea 
mambo hayo hawakuchanganya uoni wao wala fikra zao binafsi wala 
hawakufanya mabadiliko au kuongeza kitu. Kundi hili lililosibu 
kuifahamu imani sahihi ndiyo kundi la Ahlu sunna (Sunni). Wale 
walioleta taawili isiyo sahihi kwa aya zenye shub'ha na kwenye hadithi 
na imani yao ikafuata taawili hizo, hawa huitwa makundi ya Bid'a na 
upotofu au wasio na madhehebu. Hawa nao ni waislam ila ni 
wapotofu. 


Yale mambo yanayolazimu imani na ikawa maana zake zimewekwa 
wazi na ikawa makafiri hawa wameharibu imani zao kwa kuleta maana 
ya Kur'an karim na hadithi sharif kwa kutumia akili zao na uoni wao, 
hao huitwa Mulhid. Huyu mwenyewe anajihesabu kuwa ni muislam wa 
kweli na mfuasi wa Muhammad “swallallahu alyhi wasallam”. Ama 
mnafik hujionesha nje kuwa muislam ila kiuhakika dini yake ni 
nyengine. Mzandik ni yule asie na dini. Haamini dini yoyote. Huyu 
hujionesha kama muislam ili aweze kuwachota waislam na kuwafanya 
mapagani wasio na dini. Huyu ni adui wa Uislam na hufanya jitihada 
kuleta mageuzi katika dini, kuuharibu Uislam na kuufanya utoweke 
kabisa. Huyu ni mtu mwenye madhara makubwa. Wamasoni na 
Waingereza ndio mfano wakundi hili. 


Ili kuwa muislam, haitoshi kuamini mambo sita tu kati ya 
yanayotaka kuaminiwa. Ni lazima kuamini kwamba yale yote ya fardhi 
yana lazima kufanywa na yale yote ya haramu yana lazima 
kuachwa. Yule asieamini kwamba kutekeleza fardhi na kuacha haramu 
ni katika wajibu wa mwanzo, basi imani yake huwa imetoweka na 
huwa Murtad. Yule ambaye anakubali ila kwa kufuata hawaya ya nafsi 
yake au kufuata marafiki waovu akawa hatekelezi baadhi ya fardhi au 
anafanya baadhi ya haram huyu bado anakuwa ni muislam. Ila 
anakuwa ni muislam mwenye mapungufu, mkosaji. Muislam kama 
huyu huitwa Fasik. Kutekeleza fardhi na kuacha haram ndio kutekeleza 


- 26- 


ibada. Yule muislam anaejitahidi kufanya ibada na pale anapofanya 
mapungufu akaleta toba bila kuchelewa huyo huitwa mja mwema. 

Hivi sasa hakuna udhuru kwa mtu anaeishi huru katika nchi na 
akawa asiyajue mambo sita ya imani na yale yaliyo halali na yaliyo 
haramu. Kutokujifunza ni dhambi kubwa. Kujifunza na kuwafunza 
watoto ni lazima. Ikiwa hatojifunza mtu kutokana na kutokuyapa 
umuhimu na kuyabeza mafunzo ya dini basi huyo atakuwa kafiri. Yule 
kafiri ambaye atafahamu maana na akaamini na kutamka “Ashhadu an 
lailaaha illa llah wa ashahadu anna Muhammadan abduhu 
warasuluh” hapo atakuwa Muislam na kisha inakuwa ni wajibu kwake 
kujifunza bali pia ni wajibu kwa waislam wanaojua kumfunza mambo 
sita ya imani na yale mambo yaliyo halali na yaliyo haramu. 
Asipojifunza atakuwa ametoka katika Uislam na atakuwa Murtad. 
Mambo haya inalazimu ajifunze kupitia vitabu sahihi vya elimu za dini 
vilivyoandikwa na maulamaa wa Ahlu sunna. |(Asihadaike na 
makongamano na vitabu vinavyoandikwa na maprofesa ambao 
hawana elimu ya ahlu sunna.) 


SEHEMU YA PILI 
TAALUMA MBALI MBALI 
WAFARIKISHAJI NA MADHEHEBU MAPOTOFU 


Waislam ni makundi mawili. La kwanza ni Ahlu sunna. Kundi hili la 
haki nalililo sahihi la ahlu sunna limegawika katika madhehebu manne. 
Hawa imani yao na itikadi yao ni moja na hakuna tofauti baina 
yao.Kundi la pili ni wale ambao hawamo katika itikadi ya ahlu 
sunna.Hawa ni makundi ya Bid'a yaani wasio na madhehebu. Mashia 
na wahabi wanaingia katika kundi hili.Katika zama zetu hizi wafuasi wa 
Ibn Taymiya, Jamaludin Afghany, Muhammed Abduh, Sayyid Kutub, 
Mawdudi, Jamaatu tabligh na Wahabi ni makundi ya Bid'a. Wahabi 
wenyewe wanajitaja kuwa ni dhehebu la tano. Haya si madai ya kweli. 
Hakuna dhehebu la tano. Leo hakuna njia nyengine zaidi ya kujifunza 
dini kutoka katika vitabu vya elimu za dini vya madhehebu haya 
manne. Kila mtu atachagua lile lililo jepesi kwake kati ya madhehebu 
manne, atasoma vitabu vyake na kujifunza kisha atafuata katika 
matendo yake yote. Huyo atakuwa amefuata madhehebu na atakuwa 
ni wa madhehebu hayo. Kwa vile kile mtu ni rahisi kujifunza kutokana 
na kuona na kusikia kutoka kwa wazee wake, waislam kwa kawaida 


2 


huwa katika madhehebu ya wazee wao. Madhehebu kuwa ni manne 
na wala sio moja tu, imekuwa ni wepesi kwa watu. Pamoja nakwamba 
inajuzu kuacha dhehebu moja na kuingia lengine, kujifunza upya 
madhehebu mengine inachukua miaka, aidha jitihada uliyoifanya 
kujifunza madhehebu yako ya awali itakuwa imepotea bure. Pia ni 
wepesi kuchanganya yale ya zamani na ya sasa hivyo kuchanganya 
katika utekelezaji. Haijuzu kuacha madhehebu kwa kuwa tu 
hukuyapenda. Kwa sababu kuwafikiria swalafi kuwa majahil na 
kutokuwapenda ni jambo lililotajwa kuwa ni ukafiri. 


Hivi leo Mawdudi, Hamidullah na Jamaat tabligh wa Pakistan, 
Jamaludin Afghani, Mufti wa Kairo Muhamed Abdu na wanafunzi wao 
kina Sayyid Kutub na Rashid Ridhaa wasio na madhehebu wa huko 
Misri na wale waliosoma na kudanganyika na vitabu vyao wanadai 
kuwa madhehebu yaunganishwe. Yachaguliwe yale yaliyo mepesi 
katika madhehebu manne yakusanywe na Uislam ufanywe mwepesi. 
Wanaitetea fikra hii kutokana na ufinyu wa akili zao na uhaba wa elimu 
yao. Wakati unaposoma vitabu vyao, unafahamu wazi kwamba wao ni 
wachache wa elimu ya tafsiri, hadith, usul na fik'h, hivyo uovu wa 
mantiki zao na mkengeuko wa maandishi yao unajitokeza wazi. Hii ni 
kwa sababu: 

1. Wanazuoni wa madhehebu manne wanasema Hukmi mulaffik 
batil. Hii ina maana ibada inayofanywa kwa kuchanganya madhehebu 
yote ibada hiyo haitokuwa sahihi kwa mtizamo wa madhehebu yoyote 
kati ya madhehebu hayo manne. Hivyo kuchanganya madhehebu ni 
batil, haiwezi kuwa sahihi. Mtu asiefuata kauli hii waliokubaliana 
maimam wa madhehebu yote manne hawezi kuwa ni mfuasi wa 
madhehebu haya. Anakuwa asie na madhehebu.Jambo lenye 
kufanywa bila ya kufata madhehebu huwa si lenye kufuata Uislam ni la 
kuzushwa. Inakuwa ni kuichezea dini. 


2. Kuifanya njia ya utekelezaji dini kwa waislam kuwa moja tu ni 
kuifanya dini iwe ngumu. Lau kama Allahu taala na Mtume sallallahu 
alayhi wasallam wangelitaka wangeyafanya mambo yote na kila kitu 
kikawa wazi na njia ikawa moja tu. Lakini kutokana na huruma 
zao,hawakuweka wazi kila kitu.Kutokana na ufahamu wa wanazuoni 
wa ahlu sunna rahmatullahi alayhim ndio yakatokea madhehebu. Hii 
inatoa fursa kwa mtu anapopata uzito kutafuta rai nyepesi ndani ya 
madhehebu yake. Na akizidiwa zaidi kutafuta wepesi kutoka 
madhehebu nyengine. Laukama madhehebu ingelikuwa moja tu 
wepesi huu usingelipatikana. Wasio madhehebu, chini ya dhana yao ya 
kwamba wanakusanya yaliyo mepesi, watawafanyia uzito waislam. 


-28- 


3. Ikiwa ibada moja, kwa sehemu ukaifanya kwa kufuata mafunzo 
ya imam huyu, na sehemu nyengine ukaifanya kwa kufuata mafunzo 
ya imam mwengine huko ni kuonesha kutokupendezwa na elimu ya 
imam wa mwanzo. Nakama tulivyoelezea kabla kuhisi kuwa Swalafi 
saleh walikuwa majahil ni ukafiri. 

Katika historia imeshuhudiwa sana kutokeza wale wanaotaka 
kufanya mageuzi katika dini na kuwadhalilisha wanazuoni wa ahlu 
sunna rahmatullahi alayhim ajmain. Wale wanaodai kutaka kukusanya 
yaliyo mepesi kutoka katika madhehebu yote na kuondoa madhehebu 
manne ni wazi kwamba hawajawahi kusoma hata ukurasa mmoja wa 
vitabu vya hawa maimamu na wakafahamu sahihi. Kwani ili uweze 
kuyafahamu madhehebu na utukufu wa imamu wa madhehebu lazima 
kwanza wewe mwenyewe uwe alim. Mtu aliye Alim,hawezi kuchimba 
shimo kwa ujinga na kukosa hekima na kuwaingiza watu kwenye 
maangamizi. Wale wote waliodanganywa na majahili na waovu katika 
historia, mwisho wao ilikuwa kuingia katika maangamizi. Wale wote 
waliowafuata wanazuoni wa ahlu sunna waliojitokeza kila karne na 
kusifiwa na hadith sharif basi walipata uongofu. Na sisi tushikamane 
na njia ya mababu zetu waliokuwa waislam wema na wasafi ambao 
walimwaga damu zao kwa ajili ya kueneza Uislam na wakawa 
mashahidi. Tusidanganyike na maandishi ya sumu yenye madhara ya 
wanamageuzi wa dini. 


Kwa bahati mbaya fikra za mkuu wa kundi la wamasoni wa Misri, 
Abdu, kwa upande mmoja zikaenezwa katika chuo kikuu cha Azhar. Na 
kwa namna hiyo wakapatikana wanamageuzi wa dini huko Misri 
wakiwemo Rashid Riza, mkuu wa chuo cha Azhar Mustafa Maraghi, 
mufti wa Kairo Abdulmajid Salim, Mahmud Shaltut,Tantavi Jawhar, 
Abdulrazak Pasha, Zaki Mubarak, Farid Wajdi, Abbas Akkad, Ahmad 
Amin, Dokta Taha Husein Pasha, Kasim Amin na Hasan Banna. Kwa 
upande mwengine kama ilivyokuwa kwa mwalimu wao Abduh, na 
hawa pia walitajwa kuwa ni maulamaa wa Uislam wa kisasa na vitabu 
vyao vikafanyiwa tarjuma kwa Kituruki. Hii ikasababaisha kupatikana 
viongozi wa dini walio majahil na kupelekea vijana kutoka katika njia 
sahihi. 

Mwanazuoni mkubwa ambae ni mujadid wa karne ya kumi na nne 
Sayyid Abdulhakim Efendi rahimahullahu alayhi amesema (Mufti wa 
Kairo, Abduh, hakuujuwa ukubwa wa wanazuoni wa kiislam. 
Alirubuniwa na maadui wa kiislam, hatimae akawa masoni na kuwa 
miongoni mwa wale makafiri wakubwa wenye kuuvunja Uislam kwa 
ndani). 


-29- 


Wale viongozi wa dini vijana waliopotokea kwenye ukafiri au Bid'a 
kutokana na fikra za kina Abduh, na wao walifanya jitihada kubwa ya 
kuwapotoa na wengine. Hadithi Sharif iliyosema “Maangamizi ya 
umati wangu,yatatokana na viongozi wa dini waovu“ ikawa tayari 
imetanguliza mguu wa mbele. 


Baada ya kifo cha Abduh mwaka 1323 h. (1905 m.) wanafunzi wake 
hawakupoteza muda bali waliendelea kuandika na kueneza vitabu 
vingi vilivyopelekea ghadhabu za Allahu taala kutokea. Moja kati ya 
vitabu hivyo ni Muhawaraat kilichoandikwa na Rashid Riza. Kama 
alivyofanya mwalimu wake, naye katika kitabu hiki aliyashutumu 
madhehebu manne ya Ahlu sunna na kwamba madhehebu ni 
kuwagawa watu kifikra na kwamba masharti na misingi ya ijtihad si 
chengine ila ni mizozo iliyochanganyika na ushabiki sugu na akadai 
kwamba haya yameharibu umoja wa Waislam. Kiuhakika alichofanya 
ni kuwabeza mamilioni ya waislam ambao kwa zaidi ya miaka elfu moja 
wamekuwa wakishikamana na moja kati ya madhehebu manne. Chini 
ya dhana yake ya kuwa anakidhi mahitaji ya wakati,alimalizikia kuwa 
mbali na Uislam kutokana na kuibadilisha dini na Imani. Moja kati ya 
sifa inayowajumuisha wanamageuzi wa dini ni kujitambulisha kuwa 
wao ndio waislam wa kweli, wenye kuyafahamu mahitaji ya karne hii 
na wenye uoni mpana. Wale waislam wakweli, wema wenye kufuata 
njia ya wanazuoni wa Ahlu sunna waliosoma na kufahamu vitabu vya 
dini na wakasifiwa kuwa ni warithi wa mtume kwa hadithi isemayo 
“Zama bora ni zama zao hao“ walidharauliwa na watu hao 
wakahesabiwa kuwa ni Awam wenye kufuata kibububusa tu. Ujinga wa 
watu hawa juu ya hukmu za uislam, fikhi, na elimu za dini ulikuwa 
unajitokeza wazi wazi katika mazungumzo yao na maandishi yao. 
Mtume “swallallahu alayhi wasallam anasema” “Mbora wa watu ni 
yule Alim mwenye imani sahihi“, “Wanazuoni ni warithi wa mitume”, 
“Elimu ya moyo ni miongoni mwa siri za Allah“, “Usingizi wa 
wanazuoni ni ibada”, “Waheshimuni wanazuoni wa umma kwani 
wao ni nyota za duniani“, “Wanazuoni wataombea shufaa siku ya 
kiama”, “Wanazuoni wa fik'hi ni watu wa thamani, kuwa nao pamoja 
ni ibada“ na “Mwanazuoni aliye baina ya wanafunzi wake ni sawa na 
mtume aliye baina ya umati wake“. Je hadithi hizi zinawasifu 
wanazuoni wa Ahlu sunna waliokuwepo zaidi ya miaka elfu moja na 
mia tatu sasa au zinawasifu hawa waliojitokeza hivi juzi kina Abdu na 
kuruta wake?. Swala hili pia analijibu bwana wetu Mtume “swallallahu 
alayhi wasallam“ “Kila karne itakuwa mbaya zaidi kuliko ile iliyopita 
na kwa namna hiyo maharibiko yatakuwa yanazidi hadi siku ya 
kiama“ na “Kiama kitakapokaribia basi viongozi wa dini watakuwa 


- 30- 


waovu wenye kunuka kuliko mavi ya punda“. Hadithi hizi 
zimeandikwa katika Muhtasar Tadhkira Kurtuby. Maulamaa 
waliosifiwa na Mtume “swallalahu alayhi wasallam“ na maelfu ya 
awliya wote wanakubaliana kwa kauli moja kuwa hilo kundi moja 
litakalookoka na moto wa Jahannam ni lile la madhehebu ya 
wanazuoni wa Ahlusunna. Pia wamekubaliana kuwa kuchanganya 
madhehebu ni jambo batil.Kwa maana ya kwamba kuchagua mambo 
mepesi kutoka katika madhehebu ukayakusanya pamoja na 
kutengeneza dhehebu jipya ni jambo la kipuuzi lililo batili. 


Hivyo mtu mwenye akili timamu atafuata madhehebu ya Ahlu 
sunna yaliyosifiwa na wanazuoni wa kiislam kwa kauli moja,zaidi ya 
miaka elfu au atafuata haya yaliyojitokeza na hawa majahil wa dini 
wenye kujitia usasa na ustaarabu? 


Viongozi wa haya makundi sabini na mbili ambayo hadithi sharif 
imeyaeleza kuwa yataingia motoni siku zote wamekuwa mbele 
kuwahujumu kwa maneno yao wanazuoni wa Ahlu sunna radhiyallahu 
anhum ajmain. Pamoja na kujaribu kwao kuwatia doa hawa Waislam 
wenye baraka, walizikuta aya na hadithi sharif kila wakati zikiwapa 
jawabu na kuwaadhirisha. Baada ya kuona kuwa hawatofanikiwa 
kuwapiga vita Ahlu sunna kwa elimu, waliamua kutumia njia za kihuni 
na nguvu na katika kila karne wakamwaga damu za maelfu ya waislam. 
Waislam walio katika madhehebu manne walipendana siku zote na 
kuishi kama ndugu. 


Mtume “swallallahu alayhi wasallam“ anasema “Katika utekelezaji 
wa mambo, waislam kutofautiana katika madhehebu ni rehma ya 
Allah“. Wanamageuzi wa dini kama huyu Rashid Riza aliezaliwa mwaka 
1282 h. (1865 m.) na kufa ghafla mwaka 1354 h. (1935 m.) wanadai 
kuwa watayachanganya madhehebu na kuleta umoja wa waislam. 
Uhakika ni kwamba Mtume “swallallahu alayhi wasallam“ ameamrisha 
waislam wote washikamane chini ya Imani moja kwenye njia sahihi ya 
makhalifa wanne. Wanazuoni wa kiislam walishikamana na kufanya 
kazi ya kuiandika itikadi ya makhalifa wanne katika vitabu. Njia hii isiyo 
mbadala ambayo ndio aliyoiamrisha mtume inaitwa njia ya Ahlu 
sunna. Waislam wote duniani wanalazimika kushikamana katika njia 
hii ya Ahlu sunna isiyo mbadala. Hawa wenye kudai kwamba wanataka 
kuleta umoja wa waislam, ikiwa ni wa kweli katika nia yao hiyo, basi na 
wajiunge na huu umoja ambao tayari upo.Ila kwa bahati mbaya huo 
ndio mtindo wa wale wanaotaka kuuvunja Uislam kwa ndani miongoni 
mwa wamasoni, waingereza. Wakitumia maneno matamu kuwahadaa 


-31- 


Waislam na kuuvunja umoja wa imani kwa madai ya kwamba 
wanataka kuleta umoja. 


Maadui wa Uislam tangu karne ya mwanzo walianza kuupiga vita 
Uislam. Hivi sasa wamasoni, wayahudi, wakoministi na wakristo 
wanaendelea kufanya mipango mbali mbali ya kuuhujumu Uislam. Na 
yale makundi yaliyotajwa kuingia motoni, waislam wapotofu, nao 
wanawatia doa wale walio katika njia sahihi ya Ahlu sunna na kufanya 
hila na uzushi ili wawatoe katika njia sahihi. Kwa namna hiyo, maadui 
wa kiislam wameshikamana katika kuivunja njia ya Ahlu sunna. 
Waliokuwa mbele katika hujuma hizi ni Waingereza. Waliendeleza vita 
hivi kwa kutumia vyanzo vyote vilivyo katika utawala wao ikiwemo 
hazina, nguvu za kijeshi, nguvu za utaalamu wa kiteknolojia, wanasiasa 
na waandishi. Kwa namna hiyo wakaweza kuvunja dola mbili kubwa za 
kiislam ambazo ndizo zilikuwa walinzi wa Ahlu sunna, dola ya 
Gurganiyya ya India na dola ya Othman ambayo ilienea katika mabara 
matatu. Wakaviangamiza vitabu vya kiislam vilivyo katika nchi za 
kiislam.Elimu za kiislam zikafutika na kupotea katika nchi nyingi za 
kiislam.Baada ya kwamba wakoministi walikaribia kutoweka baada ya 
vita vya pili vya dunia,ikawa sasa wanapata nguvu tena na kuanza 
kuenea.Fikra ya kuugeuza mji mtukufu wa Waislam wa Palestina kuwa 
dola ya Wayahudi, jambo ambalo lilifanywa na kikosi cha wazayuni, 
lilianzishwa na mmoja wa mawakili wakuu wa Uingereza aitwae James 
Balfour katika mwaka 1917. Serikali ya Uingereza ilisaidia harakati hizi 
kwa miaka kadhaa hadi kuundwa kwa dola ya Wayahudi 1366 (1947 
m.). Aidha Waingereza waliichukua Saudi Arabia kutoka dola ya 
Othman na kuwakabidhi kizazi cha Suud mwaka 1351 (1932 m.) na 
kupelekea kuundwa kwa dola ya kiwahabi yenye itikadi potofu. Kwa 
namna hiyo Uislam ukawa umepata pigo kubwa. Dhulma na mateso 
yaliyofanywa na wahabi kwa Waislam wa Hijazi yameandikwa kwa 
urefu mwishoni mwa kitabu kiitwacho Kiyama na Akhera. 

Abdulrashid Ibrahim Efendi katika kitabu chake kiitwacho Alem 
Islam kilichochapishwa kwa kituruki, huko Istanbul mwaka 1328 (1910 
m.), ameandika katika juzuu ya pili ya kitabu hicho juu ya uadui wa 
Waingereza kwa Uislam na kusema “Fikra kuu ya Waingereza ilikuwa 
ni kuuondosha ukhalifa wa Uislam. Kuanzisha vita vya Kirim na 
kuwasaidia Waturuki katika vita hivyo, ilikuwa ni hila tu ya kuupiga vita 
ukhalifa. Maafikiano ya Paris yanadhihirisha hila hiyo. (Matakwa 
waliyoyaweka Waingereza katika suluhu ya Lozan ya mwaka 1923 
yanadhihirisha wazi wazi uadui wa Waingereza.) Madhara yote 
yaliyowafika waislam yamedhihirika kuwa mkono wa Waingereza 


-32- 


ulikuwemo pamoja na kufichwa kwa mapazia mbali mbali. Msingi wa 
siasa za Waingereza ni kuuangamiza Uislam na hii ni kutokana na woga 
wao kwa dini hii. Ili kuwadanganya waislam huwa wanawatumia watu 
wao waliowarubuni wasio na muwala , na kuwatambulisha kama 
wanazuoni au mashujaa wa kiislam. Mwisho wa maneno yetu ni 
kwamba adui mkubwa wa Uislam ni Waingereza”. Abdulrashid Efendi 
alikufa mwaka 1363 (1944 m.) huko Japan. 


Haikutosha damu ya waislam waliyoimwaga Waingereza kwa karne 
kadhaa, bali wamasoni wa Scotland waliwadanganya na kuwaingiza 
katika umasoni maelfu ya waislam na viongozi wa dini. Waliwatoa 
katika Uislam kwa maneno ya kilaghai kama vile kusaidia watu na 
kuleta udugu. Ili kuuangamiza Uislam kikamilifu, waliwatumia hawa 
wamasoni walioritadi. Watu kama Mustafa Rashid Pasha, Ali Pasha, 
Fuad Pasha, Midhad Pasha, Talat Pasha, Jamal Pasha na Enver Pasha 
wakitumika kuivunja dola ya kiislam, wakati wamasoni wenzao kina 
Jamaludin Afghani, Mohamed Abdu na wanafunzi wao walitumika 
kuharibu elimu za kiislam na kuziangamiza. Miongoni mwa mamia ya 
vitabu viovu vilivyoandikwa na viongozi hawa wa dini wamasoni, ni 
kile kitabu cha mmisri aitwae Rashid Ridhaa kiitwacho Muhawaraat. 
Kitabu hiki cha kiarabu kimefanyiwa tarjama kwa lugha mbali mbali na 
kimeenezwa nchi mbali mbali za waislam ili kuwaharibia dini yao na 
imani yao. Baadhi ya viongozi wa dini wanamageuzi ambao 
hawakusoma au hawakufahamu ipasavyo vitabu vilivyoandikwa na 
wanazuoni wa Ahlu sunna, nao kwa bahati mbaya walikumbwa na 
wimbi hili wakaangamia wao wenyewe na kusababisha maangamizi 
kwa wengine. 


Katika kitabu kiitwacho Muhawarat madhehebu manne ya Ahlu 
sunna yamekebehiwa, moja kati ya vyanzo vya elimu ya kiislam 
ambayo ni Ijmai umma imekataliwa na yameletwa madai kwamba kila 
mtu atekeleze amali zake kwa namna ya ufahamu wake binafsi wa 
kitabu na sunna. Hii ni kuuvunja Uislamu kwenye mizizi yake. Ili 
kuwafahamisha ndugu zetu waislam uovu na madhara ya kitabu hichi 
ndiyo tukatayarisha kitabu kiitwacho “Answer to an Enemy of Islam“ 
na tukakieneza kwa lugha za Kituruki, Kiarabu na Kiingereza. Uovu wa 
kitabu hicho pia umeoneshwa na kujibiwa kwa ufasaha katika vitabu 
vifuatayo Hulasatul tahkik fiy bayanihukmitaklid wa taifik 
kilichoandikwa na mwanazuoni mkubwa Abdulghani Nablusi 
rahmatullahi taala alayhi, Hujatullahi ala! alamin cha Yusuf Nabhani 
rahmatullahi taala alayhi, Riswala ya Ghayatu tahkik cha Muhammad 
Hayat Sindi na Sayful abrar cha mwanazuoni wa kihindi aitwaye 


-33- 


Muhammed Abdulrahman Silhety rahmatullahi taala alayhi. Vitabu hivi 
vinne vimefanyiwa ofset na kuenezwa. 

Mwisho wa kitabu cha Hulasatu tahkik anasema “Muislam ima 
atakuwa amefikia daraja ya kuwa Mujtahid au atakuwa hakufikia. 
Mujtahid naye ima atakuwa Mutlak Mujtahid au Mukayyad Mujtahid. 
Haijuzu kwa Mutlak Mujtahid kumfuata mujtahid mwengine na lazima 
afuate ijtihad yake mwenyewe. Mukayyad Mujtahid ana wajibu wa 
kufuata misingi ya madhehebu ya Mutlak mujtahid. Atafuata misingi 
hiyo na kufuata ijtihad yake. 

Yule ambae si Mujtahid, atafuata madhehebu yoyote anayoyataka 
miongoni mwa madhehebu manne. Ila anapofanya jambo chini ya 
madhehebu hiyo basi ili amali yake hiyo iwe sahihi atalazimika 
kuyafuata masharti yote yaliyoainishwa. Iwapo ataacha moja ya 
masharti yaliyoainishwa basi amali hiyo haitosihi. Na imekubalika kwa 
kauli moja kuwa amali hiyo ni batil. Pamoja na kwamba si sharti 
kuamini kwamba madhehebu yake mtu ndio iliyo juu kuliko nyengine, 
lakini ni vyema kuamini hivyo. Wakati wa kufanya ibada au amali fulani 
kufanya Talfik ya madhehebu, yaani kutekeleza hilo jambo kwa 
kuchanganya rai za madhehebu mbali mbali hiyo inakuwa ni kutoka 
katika madhehebu manne na kuleta dhehebu jengine la tano. Amali 
hiyo huwa si sahihi kwa dhehebu lolote kati ya hayo madhehebu 
aliyoyachanganya na kwa ujumla huwa batil. Huko ni kuichezea dini. 
Kutokana na hilo maji yaliyo machache kuliko “Hawdhi Kabir” lakini 
yakawa mengi kuliko 'kullatayni' yakiangukiwa na najsi na maji 
yakawa hayakubadilika rangi, harufu wala ladha, maji haya ikiwa 
atatilia udhu mtu bila ya kutia nia, na akawa hakuviosha viungo vya 
udhu kwa mpangilio, mtiririko bila ya kupitisha muda kutoka kiungo 
kimoja kwenda chengine na akawa hakuanza kwa Bismillahi, basi udhu 
huo utakuwa haukufuata madhehebu yoyote kati ya madhehebu ya 
maimam wanne. Yule atakaedai kuwa udhu huo ni sahihi basi atakua 
amezua dhehebu la tano. Haijuzu hata kwa Mujtahid, kuleta neno 
kinyume na lile ambalo maimamu wanne walikubaliana nalo. (Maana 
ya kullatayn iliyotajwa hapo juu katika wingi wa maji,imeelezwa katika 
kitabu kiitwacho Saadeti abadiyye). Anasema Sadru sheria katika 
kitabu kiitwacho Tawdhih “Katika utendaji wa jambo, ikiwa kuna rai 
mbili zimekuja kutoka kwa masahaba, basi wale waliokuja baada ya 
wao haitojuzu kwao kuleta rai ya tatu kwa kauli yenye itifaki. Kuna pia 
waliosema kuwa wanazuoni wa kila karne ni kama masahaba“. 
Anasema Molla Husrev katika kitabu kiitwacho Miratul usul “Iwapo 
katika utendaji wa jambo kuna kauli mbili zilizotoka kwa wanazuoni wa 


-34- 


karne ya mwanzo, basi wale watakaokuja baada yao haitojuzu kuleta 
kauli ya tatu,na hili limeafikiwa kwa kauli moja. Na ni sahihi kusema 
kwamba kwa kila karne wanazuoni wake ni kama masahaba“. 
Muandishi wa mwanzo wa tafsiri ya Jalalayni, Jalaludin Mihhalli, katika 
sherhe ya Suyuti iitwayo Jam-ul Jawamii anasema “Kwenda kinyume 
na Ijmaa ni haram. Imekatazwa kwa aya za Kur-an karim. Kwa hivyo 
jambo ambalo wamehitilafiana Swalafi, kuliletea kauli nyengine ya tatu 
ni haram”. 


Kuifanya amali kwa kuchanganya kauli zisizokubaliana za 
madhehebu mawili,matatu au yote manne hiyo huharibu Ijmaa ya 
madhehebu hayo. Amali hiyo haiwi sahihi kwa kipimo cha madhehebu 
yoyote kati ya hayo madhehebu manne.Hii ina maana kwamba 
kufanya Talfik sio jaiz. Anasema Kasim bin Katlubega katika Tas-hih 
“Kufanya amali fulani kwa kuchanganya rai za Mujtahid wawili haijuzu. 
Chini ya muktadha huu basi,mtu ambae ametia udhu akapangusa 
sehemu tu ya kichwa, kisha akaguswa na mbwa na akaenda kusali bila 
kuikosha sehemu iliyoguswa, basi mtu huyo swala yake haitosihi. 
Swala hiyo kwa kauli moja haitosihi na hayo ameyaandika mmoja wa 
wanazuoni wa shafii Shihabudin Ahmed bin Imad rahmatullahi taala 
alayhi katika kitabu kiitwacho Tawfikul Hukkam. Mfano wa mtu 
alietajwa hapo juu udhu wake na swala yake haiwi sahihi kwa mtizamo 
wa imam Malik katika kukosha sehemu tu ya kichwa na mtizamo wa 
Imam Shafii katika kuguswa na mbwa”. 


Anasema mwanazuoni wa Hanafi Muhammad Baghdadi 
rahmatullahi alayhi katika barua yake iitwayo Taklid “Ili kuweza 
kufuata madhehebu mengine lazima zipatikane sharti tatu. Sharti la 
kwanza anaandika Ibn Humam katika Tahrir kwamba jambo ulilolianza 
kwa kufuata madhehebu yako, huwezi kulimaliza kwa kutumia 
madhehebu mengine. Mfano udhu ulioutia kwa kutumia mafunzo ya 
Hanafi, huwezi ukasalia swala kwa kufuata mafunzo ya Shafii. Sharti ya 
pili anasema ibn Humam katika kitabu cha Tahrir akimnukuu Ahmed 
bin Idris kutoka Karafi kwamba hayo madhehebu mawili 
aliyoyachanganya asiyachanganye katika mambo ambayo hayo 
madhehebu yametaja kutokusihi kwa hilo jambo. Mfano akamfuata 
Shafi kwa kutokufuatanisha ukoshaji wa viungo na kisha akamfata 
Malik kwa kugusana na mwanamke asie maharim yake, udhu huu 
akisalia swala yake haitokuwa sahihi kwa madhehebu yote mawili. 
Sharti ya tatu asichague yale yaliyo mepesi katika madhehebu na 
akayachanganya. Imam Nawawy na maimam wengi wengine wakilipa 
umuhimu sharti hili. Ibni Humam sharti hili hakulitaja. Anasema Hasan 


-35- 


Shernblali katika Ikdul ferid kwamba “Ndoa iliyofungwa bila ya Walii 
kwa kumfuata Hanafi na ndoa iliyofungwa bila shahidi kwa kumfuata 
Malik, ndoa hizi zote ni sahihi. Ila kama ndoa itafungwa bila shahidi 
wala walii, ndoa hiyo haiwi sahihi. Watu wa kawaida kwa vile ni uzito 
kwao kuweza kupambanua na kuchunga mambo kama haya, basi 
imezuiliwa kwa mtu asie na elimu kufuata madhehebu mengine pasi 
na dharura. Bila ya kuwauliza watambuzi na kujifunza, haitokuwa 
sahihi kwao kufuata”. Maandishi ya Muhammad Baghdadi 
yamemalizikia hapa. 


Wakati Ismail Nablusi akisherehesha kitabu cha Durar alichukua 
maelezo kutoka Ikdul Fardi yasemayo “Si sharti kwa mtu 
kujiambatanisha na dhehebu moja tu. Anaweza akafuata na 
madhehebu mengine. Ila wakati anapofanya amali fulani kwa moja kati 
ya madhehebu basi lazima alifanye kwa masharti yote ya dhehebu lile 
alilolichagua kwa amali ile.Ikiwa anafanya amali mbili mbali mbali 
zisizo na mafungamano, inajuzu basi kuifanya kila moja kwa kufuata 
dhehebu tafauti”. Kusema kuwa unapofuata dhehebu katika 
kutekeleza jambo fulani lazima ufate masharti yake yote ina maana ya 
kusisitiza kuwa Talfik sio sahihi. 


Mmoja wa wanzuoni wa Hanafi Abdulrahman Imadi katika kitabu 
chake kiitwacho Mukaddima anasema “Wakati wa dharura mtu 
anaweza akafuata rai kutoka katika madhehebu matatu 
mengine.Lakini katika jambo hilo lazima atimize masharti yote yaliyo 
katika dhehebu hilo. Mfano mfuasi wa Hanafi akaamua kutia udhu kwa 
maji yaliyoingiwa na najsi yaliyofika kullatayn kwa kumfuata Shafii, mtu 
huyu katika swala yake vile vile atalazimika kufuata masharti ya udhu 
na swala ya Shafii. Wakati wa udhu atalazimika kutia nia, kufuatisha 
ukoshaji wa viungo, na wakati anaposali kusoma Fatiha nyuma ya 
Imam na kufanya Tadil ya nguzo. Asipoyafanya haya basi swala yake 
itakuwa ni batili kwa makubaliano ya kauli moja”. Kufuata madhehebu 
mengine, hailazimishi kuandika kwamba iwe katika hali ya dharura. 
Hapa kwa kusema dharura basi uhitaji unakuwa umeshatambulishwa. 
Wanazuoni walio wengi wanasema kwamba hailazimu kwa mtu kila 
wakati kufuata dhehebu hilo hilo. Wakati wa kufuata madhehebu yake 
kama utatokea uzito na mashaka basi anaweza kufuata madhehebu 
mengine.Maandishi yetu haya yanaonesha kwamba Talfik sio sahihi. 

Katika kitabu cha Tahrir cha Ibn Humam hakuna hata andiko moja 
lenye kuashiria kuwa Talfik ni sahihi. Muhamed Baghdady na Imam 
Munavi wamemnukuu Ibni Humam kutoka kitabu chake Fathul kadir 
“Ni dhambi kuhamia madhehebu mengine kwa ijtihad na burhan. Mtu 


-36- 


kama huyo hufanyiwa taadhir (adhabu ya kuadhiriwa). Na kuhama bila 
ijtihad wala burhan ni vibaya zaidi. Kuhama maana yake ni kufanya 
mambo na ibada kwa kutumia madhehebu mengine. Haiwezekani kwa 
kusema tu kuwa nimehama. Hiyo huitwa kutangaza nia sio kuhama 
kwenyewe. Kwa ahadi kama hiyo hailazimishi mtu kufuata madhehebu 
hayo. Aya isemayo “Msiyoyajua waulizeni wajuao” inaamrisha kuuliza 
hukmu za mambo kwa wale watu wajulikanao (au wadhaniwao kwa 
dhana yenye nguvu) kuwa ni maulamaa. Jambo la wanazuoni kukataza 
kuhamahama madhehebu wamelifanya ili kuzuzia watu wasije angukia 
kwenye jambo la kukusanya yale yaliyo mepesi kutoka madhehebu 
zote. Kufuatana na wanazuoni wengi kila muislam katika amali tofauti 
anaweza kufuata ijtihadi iliyo nyepesi kwake. Kauli ya Ibn Humam 
isemayo “Kila muislam katika kila jambo lake anaweza kufuata ijtihad 
iliyo nyepesi kwake” ikiwa mtu mjinga atafahamu kwa kauli hii kuwa 
Talfik inajuzu basi atakuwa amekosea. Kwa sababu kauli hiyo inataka 
jambo lifanywe kwa kufuata mafunzo ya dhehebu moja tu, wala 
haioneshi kujuzu kwa jambo moja kufanywa kwa kuchanganya rai za 
madhehebu tofauti. Wale ambao hawakulifahamu hili miongoni mwa 
wasio na madhehebu, wana mageuzi wa dini, wamechukua Ushahidi 
wa uongo kutoka kwa Ibn Hamam kutetea hoja yao ya kuchanganya 
madhehebu. Uhakika ni kwamba ibn Humam ameeleza wazi wazi 
katika Kitabu cha Tahrir kwamba Talfik sio sahihi. 


Wana mageuzi wa dini wanajaribu kuonesha maneno yafuatayo ya 
Ibn Nujaym kuwa ni mfano wa kukubalika kwa Talfik “Katika fatwa za 
Kadihan, ardhi ya vakf kama itauzwa kwa bei ya juu kuliko soko lilivyo, 
kufuatana na Abu yusuf mauzo hayo hayatasihi kwa vile bei imewekwa 
juu sana.Kufuatana na Imam Azam, Uwakala wa mfanyakazi wa vakf 
atakaoufanya na kuuza kwa bei ya juu itajuzu. Kufuatana na Abu yusuf 
kuuzwa kwa wakfu kwa njia ya kubadilisha na kufuatana na Abu hanifa 
wakala kuuza kwa bei iliyopita soko yote haya ni jaiz, hivyo kwa 
kuunganisha ijtihad mbili hizi basi mauzo yatakua sahihi”. Hapa inabidi 
ifahamike kwamba rai zilizounganishwa zote ni za ndani ya dhehebu 
moja. Na zote kauli mbili zimetokana na asili moja. Na hii ni tofauti na 
kuchukua rai za madhehebu mawili tofauti ukachanganya katika ibada 
moja. Ibn Nujaym anaonekana wazi kutokujuzisha kwake Talfik katika 
kitabu chake cha Kanz ambayo ni sherhe ya Bahru raik aliposema 
“Imam wa madhehebu mengine atakapo swalisha jamaa, basi ni lazima 
afuate masharti ya dhehebu la hapo”. Tarjuma ya sehemu ya mwisho 
ya Hulasatul tahkik imemalizikia. 


-37- 


Mwanazuoni wa kihindi atwae Muhammed Abdulrahman Silhety 
katika kitabu chake Sayful abrar il maslul alal fujar cha lugha ya kiajemi 
anasema Ulamaa Hafidh Hasan bin Muhammad Tayyib katika sherhe 
ya Mishkat akielezea hadithi isemayo “Wepesisheni.Msifanye uzito” 
alisema “Yule ambaye anachagua yaliyo mepesi miongoni mwa 
madhehebu na kuyachanganya ni Mzandik”. Tayyibi alikufa mwaka 
743 (1343 m.) huko Sham. Kitabu cha Sayful abrar toleo la kwanza 
limechapishwamwaka 1300 huko India. Kilichapishwa tena na Hakikat 
kitabevi mwaka 1415 (1994 m.). Kwa hivyo tunasema kwamba: 


1. Kila muislam wakati anafanya jambo au ibada ana wajibu wa 
kufuata moja kati ya madhehebu manne. Haijuzu kumfuata ulamaa 
mwengine nje ya maulamaa hawa wa madhehebu. 


2. Kila Muislam anaweza kufuata dhehebu lolote ambalo ni jepesi 
kwake. Katika jambo moja anaweza kufuata dhehebu hili na akafuata 
madhehebu mengine katika jambo jengine. 


3. Na kuhusu kutekeleza jambo kupitia madhehebu tofauti 
tunasema kwamba masharti yanayolifanya jambo hilo liwe sahihi 
lazima yachukuliwe kutoka dhehebu moja tu na hapo ndio jambo hilo 
litakuwa sahihi kwa dhehebu hilo. Hii huitwa Tagwa na ni jambo zuri. 
Dhehebu hilo atakuwa amelifuata na madhehebu mengine atakuwa 
ameyatupia jicho. Ili uwe umeyafuata dhehebu fulani katika jambo, ni 
lazima kufuata masharti yote kutoka dhehebu hilo. Ikiwa atafanya 
ibada na akachanganya katika hali ya kwamba hakuna hata dhehebu 
moja ambalo masharti yake yamekamilika, hiyo huitwa Talfik. Hakuna 
hata sura moja ya Talfik ambayo inajuzu. 

4. Binaadam halazimiki kila wakati kubaki katika dhehebu 
alilolichagua. Akipenda anaweza akahamia katika madhehebu 
mengine. Kuweza kufuata madhehebu fulani, inalazimu kuijua vyema 
Fik'h ya Madhehebu hayo na hii huja kwa kusoma vitabu vya elimu. 
Kwa sababu hii basi, kubaki katika dhehebu moja ni wepesi zaidi. 
Kuhama kutoka katika dhehebu moja au kuamua kufanya jambo fulani 
kwa madhehebu mengine ni uzito. Madhehebu mengine yanaweza 
kufuatwa pale penye uzito na kwa kuelewa masharti yote. 

Kwa vile kujifunza fik'hi ya madhehebu mengine ni uzito, maulamaa 
wa fik'hi wamekataza kwa watu wasio na elimu kufuata madhehebu 
mengine. Mfano katika Bahrul fatawa anasema “Mtu ambae ni Hanafi 
ikawa kidonda chake kinachuruzika na ikawa ni uzito kwake kutia udhu 
kwa kila swala, haitofaa kwake kusali kwa kumfuata shafii”. Hii ni kwa 
sababu ikiwa masharti ya swala ya Shafii atashindwa kuyafuata swala 
yake haitokua sahihi. Ibn Abidi amelieleza kwa upana hili, wakati 


-38- 


akielezea Taadhir. Maulamaa wa ahlu sunna rahmatullah alayhim 
ajmain, kwa kuhofia swala za wale wasio na elimu zisije zikawa batil, 
basi katika hali ya kutokuwepo uzito na mashaka, hawakuruhusu 
kufuata madhehebu mengine. 


Anasema Tahtawy katika hashiyat ya Darul Mukhtar mlango wa 
kuchinja “Baadhi ya wanazuoni wanasema maana ya aya ya 103 ya 
surat Ali Imran isemayo “Shikamaneni na kamba ya Allah” 
inakusudiwa kushikamana na yale waliyoyaeleza maulamaa wa Fik'hi. 
Wale wasiofuata vitabu vya Fik'hi huangukia katika upotofu, na hukosa 
msaada wa Allahu taala na hupelekea kuingia motoni. Enyi mlioamini. 
Izingatieni aya hii yenye habari njema ya kuokolewa na moto na 
shikamaneni na mafunzo ya wanazuoni wa Ahlu sunna. Kwa sababu 
radhi za Allahu taala na msaada wake uko kwenye wale walio katika 
kundi hili. Kwa wale wasio katika kundi hili watapata ghadhabu za 
Allahu taala na kuunguzwa motoni. Ili kuwa ni Ahlu sunna ni lazima 
kufuata moja ya madhehebu manne.Yule asiefuata moja ya 
madhehebu haya manne si Ahlu sunna. Kati ya makundi sabini na tatu, 
moja tu ndio la ahlu sunna. Makundi yaliyobaki sabini na mbili ni 
makundi ya bid'a nao wataingia motoni. Hawa huitwa wanamageuzi 
wa dini. Ili kuepuka kuwa mzandik ni lazima kufuata moja ya 
madhehebu, yaani kuwa Ahlu sunna”. Yule mwenye kukusanya yaliyo 
mepesi kutoka madhehebu mbali mbali akayajumuisha na kufuata, 
huyo huwa hakukamilisha masharti ya dhehebu lolote katika haya na 
huwa amejitengua kutoka Ahlu sunna. Amekuwa asie na madhehebu. 
Hapa inafahamika kwamba yule ambaye hafuati moja kati ya 
madhehebu manne huwa hana dhehebu. Chini ya muktadha huu, yule 
mwenye kuchanganya madhehebu manne (Talfik) huwa hana 
dhehebu. Na hata kama mtu atakuwa anafuata dhehebu moja tu lakini 
katika imani, itikadi yake ikawa haiendani na Ahlu sunna basi huyo pia 
ni mtu asie na dhehebu. Watu hawa watatu waliotajwa hawawi katika 
ahlu sunna. Ni katika watu wa bid'a. Wanafuata njia ya upotofu. 
Muislam wa kweli ni yule mwenye moja kati ya madhehebu manne 
ambayo ndio njia ya haki, njia ya ahlu sunna. Mafunzo ya imani ya 
madhehebu manne yako sawa. Kuna tofauti ndogo ndogo katika 
mafunzo ya ibada ambayo ni rehema kutoka kwa Allah. Kila mtu 
huchaguwa lililo jepesi kwake kati ya madhehebu manne. 


Bila ya elimu, dini hubururwa na kuondoka 
Hivyo ujahili ndio uovu wake. 


-39- 


Taifa linatakiwa kujitanidi kujiokoa mwanzo mwisho. 
Je yaliyotokea mwisho hayajatosha kuwa funzo? 
Mafunzo ya maafa nikifikiria madhara yake 
Akili inanivurugika na machozi kunitoka kama mvua. 
Matukio ya mwisho hata tungejua ingekuwaje 
Hata yasingekuja basi taifa ndiyo lingejipeleka kwake. 
Mtikisiko mwengine hauwezi kuvumilika 
Kwani mara hii yatakuwa ni mauti yasiyo na kuamka. 
Kurekebisha maadili na kusoma sana sayansi 
Kushikamana na dini na kuwa na silaha za Atom. 
Elimu ya dini,nguvu za kijeshi,vyote kuwa mbele 
Hayo mawili sawia ndio huletea taifa utulivu. 
Fungua macho, usihadaike na maneno mengine 
Hayo mawili yatafanya uso wako ung'are siku ya kufufuliwa. 


ITIKADI YA AHLU SUNNA 


Ninaadika mistari ya hapo chini hali ya kumhimidi Allahu taala. 
Kuhimidi maana yake ni kuamini na kutamka kuwa neema zote 
ameziumba na kuzishusha yeye Allahu taala. Neema ni vile vitu vyenye 
faida. Shukran maana yake ni kuzitumia neema zote kwa namna 
ambavyo hukumu za kiislam zinakubali. Neema zimeandikwa katika 
vitabu vya wanazuoni wa Ahlu sunna. Wanazuoni wa Ahlu sunna ni 
haya madhehebu manne maarufu. 

Anasema Imam Muhammad Ghazal rahmatullahi alayhi katika 
kitabu chake kiitwacho Kimyai Saadat, la mwanzo ambalo ni fardhi 
kwa muislam ni kufahamu maana na kuamini “La ilaaha illallah, 
Muhammadun rasulullah”. Hili huitwa Neno la Tawhid. Inatosha kwa 
muislam kuamini neno la tawhid bila ya kuwa na shub'ha yoyote. Sio 
fardhi kujua dalili ya hayo na mantiki yake kiakili. Mtume swallallahu 
alayh wasallam hakuwaamrisha waarabu kuijua kalimatu tawhid kwa 
dalili, na kuzitaja dalili hizo kisha kutafiti shub'ha na kuzitatua. 
Alichowaamrisha ni kuamini na kutokuwa na shub'ha juu ya 
wanachokiamini. Kwa hivyo kila mtu kuamini kwa ufupi tu itatosha. Ila 
katika kila mji ni fardhi kifaya kupatikana maulamaa wa dini. Hawa 
wana wajibu wa kujua dalili, kuwaondoshea watu wasiwasi na kujibu 
maswali yao. Hawa ndio wachungaji wa waumini. Kwa upande mmoja 
wanawafunza waumini mafunzo ya imani zao, hivyo kuzilinda imani 
hizo. Kwa upande wa pili wanajibu uzushi wa maadui wa dini. 


-40- 


Maana ya neno la tawhid imetajwa katika Kur-an karim na mtume 
swallallahu alayhi wasallam akafanya kazi ya kuilezea maana hiyo. 
Masahaba wakarim wote nao wakajifunza maana hiyo kutoka kwa 
mtume swallallahu alayhi wasallam kisha na wao wakawafunza 
wenzao. Na wale maulamaa wa daraja la juu kabisa ambao 
waliyachukua yale waliyojifunza kutoka kwa masahaba na kuyaandika 
katika vitabu kama yalivyo, bila ya kufanya mabadiliko yoyote, na 
wakatufikishia sisi, hao ndio huitwa wanazuoni wa Ahlu sunna. Ni 
wajibu kwa watu wote kujifunza itikadi ya ahlu sunna na kuungana na 
kupendana chini ya itikadi hiyo. Chimbuko la furaha liko katika itikadi 
hii na mshikamano chini yake. 


Maana ya neno la Tawhid imeelezwa kama ifuatavyo na wanazuoni 
wa Ahlu sunna: Watu hawakuwepo kabla na waliumbwa baadae. 
Wanaadamu wana muumba mmoja tu na ni yeye pekee aliyeumba 
vyote viliopo. Muumabji huyu ni mmoja na wala hana wa pili wake, 
mshirika wala aliefanana nae. Alikuwepo kila wakati na kuwepo kwake 
hakuwezi kuwa na mwisho na wala hastahili kutokuwepo. Ni lazima 
kuwa yupo na alikuwepo kila zama na ni muhali kwake kutokuwepo. 
Kuwepo kwake kunatokana na yeye mwenyewe na wala hahitajii 
sababu. Hakuna kisicho muhitaji yeye. Yeye ndie aliekifanya kiwepo 
kila kiliopo na mwenye kusitisha kuwepo vyote viliopo wakati wowote. 
Yeye si kitu si umbo wala hayupo mahali fulani. Hakutengenezeka kwa 
vitu fulani, hana muonekano wala vipimo. Ni makosa kuuliza yukoje na 
kwa namna yoyote utakavyomdhania katika akili yako, basi jua yeye 
hayuko hivyo. Yeye hafanani na chochote katika viliopo na hivyo vyote 
ni viumbe vyake. Yeye hafanani na viumbe vyake. Vitu vyote 
vinavyotujia katika fikira na akili zetu, basi hivyo ni viumbe vyake. 
Hayuko juu, hayuko chini wala hayuko ubavuni, hana sehemu. Viumbe 
vyote viko chini ya arshi. Arshi nayo iko chini ya kudra na nguvu zake. 
Yeye yuko juu ya Arshi ila hii haina maana kwamba arshi imembeba 
yeye. Arshi ipo kwa nguvu na matakwa yake. Yeye kama alivyokuwa 
tangu Azali ambayo haina mwanzo wake, na sasa ndio yuko hivyo 
hivyo. Kama ambavyo alikuwepo kabla ya kuumba Arshi, basi ndio 
hivyo ataendelea kuwepo huko mbele bila mwisho. Yeye habadiliki. 
Yeye ana sifa zake. Sifatu thubutiyya ni nane: Uhai (Hayat), elimu 
(11m), usikivu (Sem'), uoni (basar), kudra (kudret), kutaka (irade), 
kusema (kelam) na takwin. Sifa hizi si zenye kubadilika. Kubadilika ni 
mapungufu. Yeye hana mapungufu wala nuksani. Pamoja na kwamba 
hakufanana na chochote, hapa duniani inafaa kumjua kwa kiasi 
alivyojieleza yeye mwenyewe na akhera jambo la kumuona yeye lipo. 
Hapa duniani tunamjua bila ya kufahamu yukoje. Na huko akhera 


-41- 


ataonekana bila ya kufahamu vipi. (Soma juzuu ya kwanza barua ya 
46). 

Kulluma hatara bibalika, Allahu ghayru dhalika. 

Allahu taala amewapelekea waja wake mitume. Mitume hawa 
huwafundisha watu yale yenye faida na madhara kwao. Mbora wa 
mitume hawa wote ni mtume wa mwisho, Muhammad aleyhis salaam. 
Ametumwa kwa walimwengu wote, wenye dini na wasio na dini na 
kwa mataifa yote. Yeye ni mtume wa watu, malaika na majini. Kila mtu 
duniani ana wajibu wa kumfuata mtume huyu mtukufu. Maandishi ya 
imam Ghazali yanaishia hapa. Imam Muhammad Ghazali alikuwa ni 
mmoja wa wanazuoni wakubwa wa kiislam. Aliandika mamia ya vitabu. 
Alizaliwa mwaka 450 h. huko Tus yaani katika mji wa Mash-had na 
alikufa huko mwaka 505 (1111 m.). 


Anasema Ulamaa na Murshid Kamil Sayyid Abdulhakim Arwasi 
rahmatullahi alayhi “Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na 
nyadhifa za aina tatu. Wa kwanza ni kuwafikisha watu wote hukmu za 
Kur-an yaani mambo yenye lazima kuaminiwa na hukmu za fik'hi. 
Hukmu za fik'hii ni yale mambo yanayotakiwa kuyatekeleza na yale 
yatakiwayo kuyawacha.Wadhifa wa pili ni kufikisha katika mioyo ya 
wale watu wenye vyeo vya juu katika umati wake, Ahkam maanawiyya 
za Kur-an adhimu shaan. Hii ina maana kuwafikishia maarifa ya dhati 
na sifa za Allahu taala. Wadhifa huu usichanganywe na ule wa mwanzo. 
Watu wasio na madhehebu hawaamini huu wadhifa wa pili. Hali ya 
kwamba Abu hurayra radhiyallahu anhu anasema “Nimejifunza kutoka 
kwa mtume “swallallahu alayhi wasallam” aina mbili za elimu. Ya 
kwanza nyinyi nimeshakuelezeni. Ya pili kama nitakuelezeni basi 
mtaniua”. Maneno haya ya Abu hurayra yamo katika Buhari, Mishkat 
na Hadika na Tarjuma ya Maktubat barua ya 267. Wadhifa wake wa 
tatu ni kuwatoza nguvu wale ambao hawataki kutekeleza hukmu za 
fik'hi baada ya kunasihiwa na kuwaidhiwa. 


Makhalifa wanne waliokuja baada ya Mtume “swallallahu alayhi 
wasallam”, kila mmoja wao alitekeleza nyadhifa hizi tatu kwa 
ukamilifu. Wakati wa Hadhrat Hasan radhiyallahu anhu fitna na bid'a 
ziliongezeka. Uislam ulienea mabara matatu. Nuru ya Mtume 
swallallahu alayhi wasallam ikaanza kuwa mbali. Idadi ya masahaba 
ikawa imepungua. Nyadhifa hizi tatu zote kubebwa na mtu mmoja 
ikawa ni uzito. Hivyo majukumu haya wakapewa watu wa daraja tatu 
tofauti. Kufikisha ahkam za usul na furuu yaani imani na hukmu za 
fik'hi (ahkam islamiyya) walipewa viongozi wa dini yaani Mujtahid. 
Katika hawa Mujtahid, wale waliojikita na kuelezea mambo ya imani 


-42- 


waliitwa Mutakallim na wale waliojikita na fik'hi (yaani ahkam 
islamiyya) waliitwa Fukahaa. Wadhifa wa pili, yaani kuwafikishia 
watakao katika waislam, hukumu za maanawy za Kur-an adhimu 
shaan, walipewa maimamu kumi na mbili wa Ahlu bayti na viongozi wa 
Tasawuf. Juneyd Baghdady na Sirri-yi Sekati ni miongoni mwa hao. 
Juneyd Baghdady alizaliwa 207 h. na alikufa 298 ( 911 m.) huko 
Baghdad. Sirri-yi Sekati alikufa huko Baghdad mwaka 251 h.. 


(Wanazuoni wa Ahlu sunna, huu wadhifa wa pili wa mtume 
swallallahu alayhi wasallam walijifunza kutoka kwa maimamu kumi na 
mbili na wakaleta elimu ya tasawwuf. Baadhi ya watu hawaamini 
mawalii, makarama na tasawwuf. Kutokuamini kwao huku 
kunaonesha kutokuwa na habari na hawa maimam kumi na mbili. Lau 
kama wangekuwa katika njia ya Ahlu bayti basi wangejifunza huu 
wadhifa wa pili wa mtume kutoka kwa Ahlu bayti, hivyo wangetoka kati 
yao maulamaa wa tasawwuf na mawalii. Ila hawakupatikana watu 
kama wao miongoni mwao, bali hata hawaamini kuwa wapo. Hapa 
inafahamika kwamba maimam kumi na mbili ni maimam wa Ahlu 
sunna. Wenye kuwapenda Ahlu bayti na wale walio katika njia ya 
maimam kumi na mbili ni Ahlu sunna. Ili uwe ni ulamaa wa kiislam 
lazima urithi nyadhifa hizi mbili za Mtume Muhammad swallallahu 
alayhi wasallam. Yani uwe bingwa wa elimu zote mbili. Mmoja wa 
maulamaa wakubwa waaina hiyo Abdulghani Nablusi katika Hadikatul 
nadiyya ukarasa wa 233 na unaofuata na ukarasa wa 649 anataja 
hadithi zenye kuonesha ahkami maanawy za Kur-an karim na kwamba 
kutokuamini hayo ni ujinga na ni kukosa bahati kukubwa.) 


Wadhifa wa tatu wa kulazimisha kutekelezwa kwa hukmu za dini 
wamepewa wafalme na masultani kwa maana ya serikali. Sehemu ya 
kwanza huitwa Madhehebu,ya pili huitwa Twarika na ya tatu huitwa 
Kanuni. Madhehebu yenye kuelezea imani huitwa madhehebu ya 
Itikadi. Haya tayari alikwishatoa habari Mtume swallallahu alayhi 
wasallam kwamba yatagawika katika makundi sabini na tatu na moja 
tu kati ya hayo ndio litakuwa sahihi. Kundi ambalo litakuwa katika njia 
sahihi ni la ahlu sunna waljamaa. Makundi sabini na mbili yasiyo sahihi 
ni makundi ya bid'a yaani makundi maovu. Haya yote si makundi ya 
makafiri. Yote ni makundi ya waislam. Ila mtu yeyote kutoka katika 
kundi lolote kati ya haya makundi sabini na tatu, ikiwa hatoamini lolote 
kati ya yale yaliyowekwa wazi na Kur-an na Hadithi Sharif basi huyo 
atakuwa kafiri. Hivi leo kuna waislam wengi wenye kubeba majina ya 
kiislam ambao wametoka katika itikadi ya ahlu sunna na kuwa makafiri 


-43- 


na waliopotea. Maandishi ya Hadhrat Abdulhakim Efendi yamealizia 
hapa. 

Alizaliwa kata ya Bashkala huko Van mwaka 1281 na amekufa 
mwaka 1362 (1943 m.) huko Ankara. Alizikwa katika kata ya Baglum. 


Waislam wana wajibu wa kutafuta elimu kutoka utoto hadi kuingia 
kaburini. Elimu ambazo waislam wanalazimika kujifunza huitwa elimu 
za kiislam. Elimu za kiislam zinagawika makundi mawili. 


1. Elimu ya mapokezi (ulum nakliyya), 2.Il1mu ya akili (ulum 

akliyya). 

1- Ulumi Nakliyya huitwa elimu za dini. Elimu hizi hujifunza mtu 
kwa kusoma vitabu vya Ahlu sunna. Maulamaa wa dini wameziita 
elimu hizi Adillatu shar-iyya na wamezichukua kutoka vyanzo vinne. 
Vyanzo hivi ni Kur-an Karim, Hadithi sharif, Ijmaul umma na kiyasi 
fukahaa. 


Elimu za dini ziko katika daraja mbili elimu ya juu na elimu ya 
msingi. Elimu ya juu inagawika makundi manane: 


Il: Elimu ya tafsiri. Mabingwa wa elimu hii huitwa wafasiri. Maana ya 
mfasiri ni yule mwanazuoni mwenye elimu ya juu anaeweza kufahamu 
makusudio aliyokusudia Mola kutoka katika maneno aliyoyasema. 


II: Elimu ya usuli wa hadith. Elimu hii huainisha aina za hadithi. Aina za 
hadithi sharif zimeainishwa vyema katika kitabu kiitwacho Saadat 
abadiyya sehemu ya pili mada ya sita. 


III: Elimu ya hadithi. Elimu hii inachambua maneno, hali na matendo 
ya Mtume wetu swallallahu alayhi wasallam. 


IV: limu usulil kalam (maneno). Elimu hii inaonesha vipi elimu ya kalam 
(maneno) itatolewa kwenye aya tukufu na hadithi sharif. 


V: limul kalam (maneno). Hii ni elimu yenye kuelezea neno la shahada 
na neno la tauhidi na yale yanayofungamana nayo katika nguzo sita za 
iman. Haya ni yale mambo ambayo yanawajibika kuaminiwa kwa 
moyo. Wanazuoni wa kalam, kwa kawaida huandika pamoja mafunzo 
ya ilmu usulil kalam na lIimul kalam. Kutokana na hilo majahil 
wakadhani kuwa elimu hizi ni elimu ya kalam tu. 

VI: Elimu ya usulil fik'hi. Elimu hii inaelezea namna ya kuipata elimu 
ya fik'hi kutokana na Kur-an karim na Hadith sharif. 

VII: Elimu ya fik'hi. Elimu hii inafahamisha matendo ya mtu mukallaf 
yaani wale walio baleghe na wenye akili vipi watatekeleza ibada kwa 
miili yao. Hii ni elimu ya lazima kwa matendo ya mwili. Matendo ya 
mukallaf yanazingatiwa katika vipengele vinane navyo ni fardh, wajib, 


-44- 


sunna, mustahab, mubah, haram, makruh na mufsid. Kwa kufupisha 
pia yanawezakuzingatiwa katika makundi matatu: Yaliyoamrishwa 
kufanywa, yaliyokatazwa na yaliyo halali. 


Vili. Elimu ya Tasawwuf. Elimu hii pia huitwa elimu ya 
maadili.Inatambulisha mambo yalioamrishwa kuyafanya kwa moyo na 
yale yaliyokatazwa. Kuiingiza imani ndani ya moyo na kumfanya mtu 
kutekeleza matendo ya fik'hi kwa hamasa na mapenzi. Pia humpeleka 
mtu kwenye maarifa. 


Miongoni mwa elimu hizi nane ni fardhi ayni kwa kila muislam 
kujifunza elimu tatu kati ya hizi kalam, fik'hi na tasawuf kwa kiasi ya 
ulazima wa Uislam. Kutokujifunza elimu hizi ni kosa tena ni dhambi. 
Hayo ameyaeleza mwenye kitabu cha Hadika rahamatullahi taala 
alayhi ukurasa wa 303 na pia ameyaeleza Ibn Abidin katika utangulizi. 


2- Ulum akliyya Hizi pia huitwa elimu za uzoefu. Nazo hugawika 
kwenye sayansi na Sanaa. Kwa waislam kujifunza elimu hizi ni fardhi 
kifaya. Ila kujifunza yale ya lazima katika elimu ya dini na kujifunza 
silaha zinazotumika kwenye vita ni fardhi ayni. Kujifunza zaidi yale ya 
lazima katika dini, au kuwa bingwa katika elimu ya silaha za vita pia ni 
fardhi kifaya. Iwapo katika mji hapakupatikana ulamaa anayeyajua 
haya, au viwanda vyenye kutengeneza, basi watu wa mji huo wote na 
viongozi wa serikali wataingia kwenye dhambi. 


Elimu za dini hazibadiliki baada ya muda kupita. Katika elimu za 
kalam kuleta rai ukakosea au kufikiria sivyo, haipewi msamaha na ni 
kosa. Katika elimu za fik'hi, katika mambo ambayo Uislam umetoa 
udhuru, inajuzu kufaidika na baadhi ya mambo yenye rai tofauti na yale 
mepesi. Kutumia akili yako binafsi ukaleta mabadiliko huitwa mageuzi 
katika dini na hilo halijuzu. Humtoa mtu katika dini. Katika ilmu ya akili 
inajuzu kuleta mabadiliko, mapya na yanayosonga mbele. Haya 
yanafaa kuyatafuta na kujifunza kutoka kwa makafiri. 


Maarif Nazir Sayyid Ahmed Zuhdu Pasha katika mkusanyiko 
alioufanya wa kitabu kiitwacho “Majmua Zuhdiyya” maandishi ya 
mwanzoni yanasema 


Neno Fik'hi, likitumika katika kiarabu fakiha, yafkahu yaani 
likitumika katika mlango wa nne linabeba maana ya kujua na 
kuelimika. Ikiwa katika mlango wa tano linamaana ya kuelimika na 
kuujua Uislam. Wanazuoni wenye kujua hukmu za Uislam huitwa 
Fakih. Elimu ya fik'hi humtambulisha mtu mambo yanayofaa na 
yasiyofaa kufanywa. Elimu hii pia huitwa Ahkam Islamiyya. Elimu ya 
fik'hi hutokana na Kur-an karim, hadithi sharif, Ijmaul umma na Kiasi. 


-45- 


lile jambo ambalo masahaba au wale waliokuja baada yao 
walikubaliana kwa kauli moja hilo huitwa Ijmaul umma. Hukmu ya 
kiislam kama itatolewa kutokana na Kur-an karim au hadithi sharif au 
Ijmaul umma hiyo huitwa Kiyasu fukaha. Iwapo uhalali au uharamu wa 
jambo haukuweza kujulikana kupitia Kur-an karim au hadith sharif basi 
hutizamwa hukmu ya lile jambo lililofanana nalo. Kufananishwa huko 
huitwa Kiyas. Ili jambo liweze kufananishwa na jengine katika hukumu 
inapasa kwanza ile sababu inayolifanya jambo la awali liwe halali au 
haramu, pia ipatikane katika jambo la pili linalofananishwa nalo katika 
hukumu. Na hili wanaoweza kulifahamu ni wale wanazuoni walio 
daraja ya juu kabisa katika Ijtihaad. 


Elimu ya Fik'hi ni pana sana. Kwa ujumla inagaiwa katika mafungu 
manne. 


1. Ibada: nazo hugawika sehemu tano Swala, Funga, Zaka, Hija na 
Jihad. Kila moja ina vigawanyo vingi. Hapa inafahamika kuwa ni ibada 
kujitayarisha kwa ajili ya jihadi. Mtume swallallahu alayhi wasallam 
ameeleza kwamba Jihadi dhidi ya maadui iko ya namna mbili. Ima kwa 
matendo au kwa maneno na maandishi. Katika kujitayarisha na jihadi 
ya vitendo ni fardhi kutengeneza silaha za kisasa na kujifunza 
kuzitumia. Jihadi hii hufanywa na dola. Ni fardhi kwa raia kushiriki 
katika jihadi chini ya amri na utaratibu uliowekwa na dola. Vita vya pili 
vya zama zetu ni hizi propaganda za wasio na dini kushambulia Uislam 
kwa filamu, radio maandishi na nyenginezo. Kupambana katika 
kupingana na haya pia ni jihadi. 

2. Munakah: Kuoa, kuacha, kuhudumia nyumba na matawi 
mengine yanayohusu jambo hili. 

3. Muamalaat: kuuza na kununua, kukodisha, ushirika, riba, mirathi 
n.k. 

4. Ukubaat: Ni adhabu nayo ina mambo matano. Kisasi, Wizi, 
Uzinifu, Kusingizia zina na Kurtadi. 

Kujifunza mambo ya ibada kwa kiasi ya lazima ni fardhi kwa kila 
muislam. Munakahat na Muamalat ni fardhi kifaya kujifunza. Yani yule 
ambaye atakuwemo katika jambo husika atawajibika kulisoma. Elimu 
ya fik'hi ndiyo bora baada ya tafsiri, hadithi na elimu ya kalam. Hadithi 
sharif sita zifuatazo zinatosha kuonesha utukufu wa wanazuoni wa 
fik'hi rahmatullahi alayhim ajmaina. 


“Allahu taala anapomtakia mja mema basi humpa elimu ya 
fik'hi”. 


-46- 


“Mja anapokuwa Fakih, basi Allahu taala humshushia riziki yake 
na mengine anayoyataka kupitia njia asiyoifikiria”. 

“Mwenye elimu ya fik'hi ya dini, ndiye aliye juu kwa Allahu taala”. 

“Mtu mmoja mwenye elimu ya fik'hi ananguvu zaidi dhidi ya 
shetani kupita watu elfu moja wenye kufanya ibada sana”. 

“Kila kitu kina nguzo yake kilosimamia. Nguzo ya dini ni elimu ya 
Fik'hi”. 

“Ibada iliyokubwa na yenye thamani zaidi ni kujifunza elimu ya 
Fik'hi”. 

Utukufu wa Imam Adham Abu Hanifa rahmatullahi alayhi pia 
unaonekana katika hadithi hii. 


Elimu ya fik'hi ya madhehebu ya Abu Hanifa, mtiririko wake 
umetoka kwa sahaba mtukufu Abdulla ibn Masuud radhiyallahu anhu. 
Yaani Abu Hanifa rahmatullahi taala alayhi alichukua elimu ya fik'hi 
kutoka kwa Hammad, nae kwa Ibrahim Nahai, nae kwa Alkama, nae 
kwa Abdulla bin Masoud, nae kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. 


Abu Yusuf, Imam Muhammad Shaybany, Zufair bin Huzayi na 
Hassan bin Ziyad wote ni katika wanafunzi wa Imam Adham 
rahmatullahi alayhim. Katika hawa imam Muhammad aliandika karibu 
ya vitabu elfu moja. Alizaliwa mwaka 135 na alikufa 189 (805 m.) huko 
katika mji wa Rey. Kwa vile alimuoa mama wa Imam Shafii ambae 
alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wake, alipokufa vitabu hivi vilibaki 
mirathi kwa Imam Shafii navyo vikamsaidia sana kuengeza elimu yake. 
Na kutokana na hilo ndio Imam Shafii akasema “Ninaapa kwapa elimu 
yangu ya Fik'hi iliongezeka kwa kusoma vitabu vya Imam Muhammad. 
Mwenye kutaka kuwa gwiji katika elimu ya fik'hi basi asuhubiane na 
wanafunzi wa Imam Abu Hanifa”. Kuna wakati alisema “Waislam wote 
ni kama watu wa nyumbani, watoto wa Abu Hanifa”. Yaani kama 
ambavyo kila mtu anafanya jitihada kuwapatia watoto wake mahitaji 
ya kila siku, Imam Abu Hanifa nae ndio hivyo hivyo amefanya jitihada 
ya kuwapatia waislam mahitaji yao ya elimu ya kiislam katika shughuli 
zao bila ya wao kupata shida. 


Kama ambavyo Imam adham abu Hanifa alikusanya elimu ya fik'hi, 
akataja vigawanyo na matawi yake, akaweka misingi na njia zake basi 
hivyo hivyo kwa elimu ya itikadi na imani iliyofundishwa na masahaba 
wa mtume sallalahu alayhi wasallam aliikusanya na alikuwa na mamia 
ya wanafunzi. Miongoni mwa wanafunzi wake walitokea waliokuwa 
mabingwa wa ilmul kalam. Miongoni mwao aliyepata umashuhuri ni 
Abu bakr Jurjany ambae alikuwa ni mwanafunzi wa Imam Muhammad 


-47- 


Shaybany. Mmoja wa wanafunzi wake Abu Nasri lyad ndie aliyemfunza 
mwananzuoni wa llm kalam Abu Mansur Maturidy. Abu Mansur 
aliyaandika kitabuni yale yaliyotokana na Imam Adham katika ilmul 
kalam. Alipambana na wale waliopotea njia na kuipa nguvu itikadi ya 
Ahlu sunna na ikaenea kila upande. 


Alikufa huko Semerkand mwaka 333 (944. m.). Sehemu 
lilipokuwepo kaburi lake ilinunuliwa na Myahudi kutoka kwa Warusi na 
akafungua sehemu ya starehe. Mwaka 1996 wakati shirika la Ikhlas la 
Istanbul lilipokwenda huko, liliiona hali hiyo na wakainunua hiyo 
sehemu kutoka kwa Myahudi kwa dola 30,000 na kulirejeshea tena 
hadhi yake. Mwanazuoni huyu mkubwa, pamoja na Abul Hasan Ash-ari 
ndio wanaitwa wanazuoni wa itikadi ya Ahlu sunna. 

Wanazuoni wa fik'hii wana matabaka saba. Kemal Pashazade 
Ahmed bin Suleyman Efendi ameyataja hayo madaraja saba katika 
kitabu chake Vakfunniyyat kama ifuatavyo: 


1. Mutlak mujtahid ndani ya Uislam. Hawa ni wanazuoni walioweka 
misingi na kanuni za kutolea hukumu kutoka adillatul arbaa (dalili nne) 
na wakazitumia ili kutolea hukmu. Maimamu wa madhehebu manne 
ndio miongoni mwa hawa. 


2. Mujtahid wa madhehebu. Hawa ni wale wenye kutoa hukumu 
kwa kutumia misingi iliyowekwa na maimam wa madhehebu.Mfano 
wa hawa ni imam Abu Yusuf na Muhammad rahmatullahi alayhim. 


3. Mujtahid wa matokeo. Hawa, yale mambo ambayo mkuu wa 
madhehebu hakuyatolea maelezo, hata kama watatoa hukmu kwa 
kufuata usuli na kanuni ya madhehebu, wana wajibu wa kuwiana na 
imam. Mfano wa hawa ni Tahawy (238-321 Misri) Hassaf Ahmed bin 
Omar (261 Baghdad), Abdulla bin Hussein Kerhi (340) Shamsul Aimma 
Halwany (456 Buhara), Shamsul aimma Sarhasy (483), Fahrul islam Ali 
bin Muhammed Pezdewy (400-482 Semarkand), Kadhuhan Hasan bin 
Mansur Farghani (592) rahmatullahi alayhim ajmaina. 


4. Ashabu takhrij. Hawa ni wanazuoni ambao hawakufikia daraja ya 
mujtahid na wao huwa wanaweka wazi hukmu zilizotolewa na 
mujtahid ambazo haziko wazi sana. Mfano ni Ahmad bin Alai bin 
Abubakar Razi. Jina lake maarufu ni Jassas na alikufa mwaka 370. 

5. Arbabu tarjih. Hawa ni wale wenye kuchagua moja kati ya riwaya 
nyingi zilizotokana na mujtahid zaidi ya mmoja. Mfano wa hawani 
Abulhasan Kudury (362-428 Baghdad) na muandishi wa kitabu cha 
Hidaya Burhanudin Ali Marghinany (593 H.1198M) ambaye aliuwawa 
shahidi katika mauaji ya Jengiz huko Bukhari. 


-48- 


6. Mukallid. Hawa ni wale ambao habari zilizopokelewa juu ya 
jambo fulani basi wakizipanga kufuatana na uzito wake. Ndani ya 
vitabu vyao, riwaya zilizokataliwa hazimo. Mfano wa hawa ni 
muandishi wa Kanzu dakaik Abulbarakat Abdulla bin Ahmed 
Nasafi(710), muandishi wa Mukhtar Abdulla binMahmut Musuly(683), 
muandishi wa wigaya Burhanusheria Mahmud bin Shadrushar-| 
Ubeydulla(673) na muandishi wa Majmaul bahrayni Ibnusaaty Ahmet 
bin Ali Baghdady(694) rahmatullahi alayhim ajmaina. 

7.Wafuasi ambao hawawezi kupambanua habari dhaif kutokana na 
zenye nguvu. (Hawa wanafahamu vyema yale wayasomayo na yale 
wasiyoyafahamu huwaelezea Mukkalid, ndio maana nao wakaitwa 
maulamaa waffik'hi). 


Asie na madhehebu,hawezi kupata njia sahihi mwenyewe 
Na kama atamfuata kila mtu, hiyo nayo pia si sahihi 
Asie na elimu ya dini hawezi kuwa mujtahid 


Nitegemee rehema zako au matayarisho yangu, 
kuna zito kwako, Ewe mwingi wa ukarimu Allah. 


Mimi ni mwizi wa rehema, mapungufu yangu ni mengi. 
Sikatai uovu wangu,hali yangu unaifahamu 
Nimekuja na uso wa makosa ,nabururika kwenye minyororo 


Nitegemee rehema zako au matayarisho yangu, 
kuna zito kwako,Ewe mwingi wa ukarimu Allah. 


Amekosea sasa kila mtu, kwa uhakika wewe ndie wa hakki. 
Hakuna mwengine, ibada zote unastahiki wewe 
Mja mwenye kushindwa nini afanye.kila jambo muweza ni wewe 


Nitegemee rehema zako au matayarisho yangu, 
kuna zito kwako,Ewe mwingi wa ukarimu Allah. 


-49- 


IMAMU ADHAM ABU HANIFA 
“rahmatullahi taala alayhi” 

Anasema katika Kamusul alam: 

Imam Adham Abu Hanifa jina lake ni Nuuman, baba yake ni Thabit 
na babu yake ni Nuuman nae ndiye wa mwanzo miongoni mwa 
maimamu wanne wa ahlu sunna. Imam maana yake ni mwanazuoni 
gwiji. Ni nguzo kubwa ya dini yenye muangaza ya Muhammad 
sallallahu alayi wasallam. Anatoka katika ukoo wa watu wa mbele huko 
Ajemistan. Babu yake ni katika walioukubali Uislam. Alizaliwa katika 
mji wa Kuufa mwaka 80 h. Alikulia katika zama za masahaba Anas bin 
Malik, Abdulla bin Abi awfa, Sahl bin Saad Saidy na Abuttufayl Amr bin 
Wasila rahmatullahi alayhim ajmaina. Amejifunza elimu ya Fik'hi 
kutoka kwa Hammad bin Abi Sulayman. Ameshiriki katika darsa na 
mabwana wakubwa miongini mwa tabiina na Imam Jafar Sadik. 
Amehifadhi Hadith Sharif nyingi. Lau kama asingekuwa imam wa 
madhehebu basi alikuwa na uwezo wa kuwa hakimu mkubwa. Alikuwa 
na akili nyingi na uwelewa wenye kumshangaza kila mtu. Katika kipindi 
kifupi aliweza kufikia daraja kubwa isiyo na mfano wake katika elimu 
ya fik'hi. Jina lake na umaarufu wake ulisikika kila pahala duniani. 


Khalifa wa kumi na nne ambae ndie wa mwisho wa dola ya 
Amawiyya, Marwan bin Muhammed, alikuwa ni mjukuu wa Marwan 
bin Hakam na aliuwawa huko Misri mwaka 132 (750 m.). Alikaa kwenye 
ukhalifa kwa muda wa miaka mitano. Katika zama zake walii wa Irak 
alikuwa ni Yazid bin Amr. Huyu alimtaka Imam Adham awe hakimu wa 
mahakama ya Kuufa, ila kutokana na zuhud, waraa na tagwa yake 
kubwa, kama ilivyokuwa elimu yake na uwelewa wake aliikataa hiyo 
kazi. Aliogopa kufanya mapungufu katika kuzilinda haki za waja 
kutokana na hali ya kibinaadamu. Kwa amri ya Yazidi akachapwa 
viboko mia na kumi kichwani. Uso na kichwa chake vikavimba.Siku ya 
pili akaitwa tena na Yazid kumtaka achukue huo wadhifa nae 
akamuomba ruhusa amuadchie afikirie.Akaelekea Makka na kuishi huko 
miaka mitano hadi sita. 


Katika mwaka 150 (767 m.) wakati wa ukhalifa wa Abbasy wa Abu 
Jafar Mansur alitakiwa awe mkuu wa mahakama kuu ya rufaa naye 
akakataa hivyo akatiwa gerezani na kuchapwa viboko. Alikuwa 
akipigwa viboko kila siku, katika hali ya kuongezeka viboko kumi zaidi 
katika siku inayofuata. Alikufa shahidi siku ambayo viboko vilifikia idadi 
ya mia moja. Mmoja wa mawaziri wa mfalme wa Selchuk Sultan 
Malikshah, atwae Abu Sad Muhammad bin Mansur 
Harezmy,alilijengea kuba kubwa kaburi la Hadhrat Abu Hanifa. Kisha 


-50- 


masultani wa dola ya Othman, walilikarabati na kulipamba kuba hilo 
mara kadhaa. Malikshah rahmatullahi alayhi alikuwa ni sultani wa tatu 
wa Selchuk na alikuwa ni mtoto wa Alparslan (447-485). 


Mwanzoni Abu Hanifa aliigawa elimu ya Fik'hi kwenye matawi 
tofauti na akaandika vitabu viitwavyo (Faraidh) na (Shuruut). Vitabu 
vyake vilikuwa vingi sana visivyohesabika, vyenye kuonesha upana wa 
elimu yake ya Fik'hi na uweledi wake mkubwa wa kufanya kiyas pia 
zuhd, tagwa, hilm na swalaha yake kubwa ambayo ikishangaza akili za 
watu. Wanafunzi wake walikuwa ni wengi na miongoni mwao wako 
waliofikia daraja ya Mujtahid. 

Madhehebu ya Hanafi yalienea kila pahali wakati wa dola ya 
Othman. Ilikuwa kama ndiyo madhehebu rasmi ya dola. Leo,zaidi ya 
nusu ya Ahlu islam waliopo duniani na wengi wa Ahlusunna wanafanya 
ibada zao kupitia madhehebu ya Hanafi.Maandishi kutoka kitabu cha 
Kamusul alam yanamalizikia hapa. 


Katika kitabu kiitwacho Mir-atul kainat anasema: 


Mababu wa Imam Adham walikuwa katika mji uitwao Faris huko 
Iran. Baba yake Thabit alikutana na Imam Ali huko katika Mji wa Kuufa 
na akamuombea dua yeye na vizazi vyake. Imam Adham alikuwa ni 
katika matabii wakubwa na alimuona Anas bin Malik na wengine katika 
masahaba radhiyallahu anhum watatu hadi saba. Alijifunza Hadithi 
Sharif kutoka kwao. 


Katika hadithi Sharif aliyoitaja Imam Harizmy ambayo isnad yake ni 
muttasil kwa Abu Hurayra inasema “Katika umati wangu atatokea 
mtu aitwae Abu Hanifa. Huyu atakuwa ni nuru ya umati wangu siku 
ya kiama“. Na katika hadithi nyengine “Atakuja mtu mwenye jina la 
Nuuman bin Thabit na aitwae Abu Hanifa. Huyu ataiimarisha dini ya 
Allah na sunna zangu“. Na “Katika kila zama hutokea walio juu. Abu 
Hanifa ndie wa juu katika zama zake“. Hadithi hizi tatu zimeandikwa 
katika Mawdhuatul ulum na Durrul Mukhtar. Pia miongoni mwa 
hadithi mashuhuri ni ile isemayo “Katika umma wangu atakuja mtu 
aitwae Abu Hanifa.Mimi niko baina ya mifupa yake miwili ya 
mgongo. Dini ya Allahu taala itaimarika kupitia mikono yake“. 


Katika neno la utangulizi la Durrul Mukhtar ametaja hadithi sharif 
isemayo “Kama ambavyo Adam alayhis salaamu anajifakharisha 
kutokana na mimi, basi na mimi ninajifakharisha kutokana na mtu 
aitwae Numan mwenye kun-ya iitwayo Abu Hanifa aliye katika umati 
wangu.Huyo ni mwangaza wa umati wangu“. Na katika hadithi sharif 
nyengine “Mitume inajifakharisha kutokana na mimi. Nami 


-51- 


ninajifakharisha kutokana na Abu Hanifa. Mwenye kumpenda yeye, 
ndiyo amenipenda mimi na mwenye kumfanyia uadui yeye ndio 
amenifanyia uadui mimi”. Hadith sharif hizi zimeandikwa katika kitabu 
cha mwanazuoni Abulaythi Semerkandi kiitwacho Mukaddima na 
sherhe yake iitwayo Takaddum. Katika kitabu cha fik'hi cha Ghazwany 
kiitwacho “Mukaddima“ kwenye utangulizi, kuna hadithi sharif zenye 
kumsifu Imam adham. Katika sherhe ya kitabu hicho iitwayo “Dhiyaul 
maanawy” anasema Kadhi Abulbakaa: Pamoja na kwamba Abulfaraj 
Abdulrahman Ibnul jawzy amesema kuwa hadithi hizi ni maudhui, kwa 
kufuata maneno ya khatib wa Baghdadi, maneno hayo yanatokanana 
na Taasub (Ushabiki sugu) kwa sababu hadithi hizi zimekuja kwa njia 
tofauti. Ibn abidin amethibitisha kuwa hadithi hizi si maudhui wakati 
alipokuwa akisherehesha kitabu kiitwacho Durrul mukhtar. Hadhrat 
Ibn hajar Maky katika kitabu chake kiitwacho Khayratul hisan pia 
ameitaja hadithi hii “Pambo la dunia litaondoshwa katika mwaka 
150“. Mwanazuoni mkubwa wa fik'hi Shamsul aimma Abdulghafar 
Kardary aliyekufa mwaka 562H (1166M) amesema “Ni wazi kuwa 
hadithi hii inamkusudia imam Abu Hanifa kwa sababu yeye alikufa 
mwaka 150”. Katika hadithi sharif iliyotajwa na Bukhari na Muslim 
“Hata kama imani itakwenda kwenye nyota ya zuhura, basi mmoja 
wa watoto wa Kifaris atakwenda kuichukua na kuileta“. Anasema 
mmoja wa wanazuoni wa shafii Imam Suyuty “Hadithi hii inakubalika 
kwa kauli moja kuwa inamkusudia imam Adham”“. Numan Alusi katika 
kitabu kiitwacho Ghaliyya anasema kuwa hadithi hii inamkusudia Abu 
Hanifa ambaye babu yake alikuwa ni Mfarsi. Anasema mwanazuoni wa 
kihanbali Allam Yusuf katika kitabu kiitwacho Tanwiru sahifa kwa 
kunukuu maneno ya kadhi wa Lisbon huko Andelus Hafidh Allam 
Yussuf ibn Abdulbarr “Msimzungumze vibaya Abu Hanifa na wala 
msiwaamini wanaomtaja vibaya. Nina kula yamini kwa jina la Allahu 
taala kwamba simjui alie juu, mwenye waraa au mwenye elimu zaidi 
yake yeye. Msihadaike na maneno ya khatibu wa Baghdad. Huyo 
anataasub dhidi ya wanazuoni. Amewarushia maneno Abu hanifa, 
Imam Ahmad na wanafunzi wake. Wanazuoni wa kiislam 
walimuandikia huyo khatibu na wamesema kuwa kitendo chake ni cha 
aibu. Mjukuu wa Ibnul Jawzy, allam Yussuf Shamsudin Baghdady katika 
kitabu chake chenye juzuu arubaini kiitwacho Mir-atu Zaman 
amesema kuwa ameshangazwa kuona babu yake amefuata maneno ya 
kadhi wa Baghdadi“. Ibn Abdulbarr alizaliwa mwaka 368 h. (978 m.) na 
akafa mwaka 463 h. (1071 m.) huko Shatiba (Jativa). Imam Ghazali 
katika kitabu chake cha Ihyaa anamsifu Imam adham kwamba alikuwa 
ni abid, zahid na arifu billah. Masahaba na wanazuoni kuwa na rai 


-52- 


tofauti au mmoja kutokukubali rai ya mwengine haimaanishi kuwa 
walikuwa na ugomvi au walikuwa hawapendani. Mujtahid 
rahmatullahi alayhim ajmain walitofautiana kwenye ijtihad zao katika 
kuisaidia dini kwa kutafuta radhi za Allah.Hadi hapa inamalizikia 
tarjuma fupi kutoka kwa Ibn Abidin. Katika elimu ya Usul hadith, 
imeelezwa kuwa hadith mawdhui haina maana kuwa ni hadithi ya 
uongo au uzushi. Haya yameelezwa kwa kirefu katika kitabu kiitwacho 
Saadati abadiyya. 


Mmoja wa wanazuoni alimuona mtume ndani ya ndoto yake na 
akamuuliza “Unasema nini juu ya elimu ya Abu hanifa”. Naye akamjibu 
“Elimu aliyonayo ni ya lazima kwa kila mtu”. Mwanazuoni mwengine 
nae katika ndoto alimuuliza Mtume swallallahu alayhi wasallam 
“Unasemaje juu ya elimu ya Nuuman bin Thabit wa mji wa Kuufa” 
akajibiwa “Jifunze kutokwa kwake kisha utekeleze amali zako kwa 
mafunzo hayo. Huyo ni mja mwema”. Amesema Imam Ali radhiyallahu 
anhu “Nikupeni habari kuhusu Abu Hanifa aliye katika huu mji wa 
Kuufa. Moyo wake utajaa elimu na hekima. Katika zama za mwisho 
watu wengi wataangamia kwa kutokumjua thamani yake. Ndio hivyo 
hivyo mashia wataangamia kwa kutokujua thamani ya Abubakar na 
Omar”. Imam Muhammad Bakir bin Zeynul Abidin Ali Bin Husein 
rahmatullahi alayhi alimtizama Abu hanifa akamwambia “Wakati 
waharibifu wa dini ya babu yangu watakapoongezeka, wewe utaipa 
uhai. Wewe ni muokozi wa wale wenye kuogopa, kimbilio la wale 
waliobabaika. Waovu utawarejesha kwenye njia sahihi. Allahu taala 
akusaidie”. Muhammad Bakir alizaliwa Madina mwaka 57 h. na akafa 
mwaka 113 m. Amezikwa kwenye kuba la Hazrat Abbas radhiyallahu 
anhu huko Madna. 


Katika ujana wake alisoma elimu ya kalam na maarifa na akawa 
mahiri. Kisha akamhudumia Imam Hammad kwa miaka kumi na nane 
na kulelewa hapo. Baada ya kufa Imam Hammad akachukua nafasi 
yake na kuwa mujtahid na mufti. Fadhila zake, uweledi, zuhdi, tagwa, 
amana, kujibu kwake haraka, kushikamana kwake na dini, usahihi na 
ukomavu wake vilikuwa juu ya watu wote. Mujtahid wa zama zake na 
wale waliokuja baada yake wote hata viongozi wa dini wa kikristo 
walimsifu. Imam Shafii amesema “Watu wote ni watoto wa Imam Abu 
Hanifa katika elimu ya fik'hi“. Pia alisema “Ninatabaruk kwa Abu 
hanifa. Kila siku ninalitembelea kaburi lake. Ninapokuwa katika jambo 
zito, ninakwenda kaburini kwake, ninasali rakaa mbili, ninamuomba 
Allahu taala nae ananipa nilitakalo“. Imam Shafii ni mwanafunzi wa 
Imam Muhammad. Alisema “Allahu taala alinipa elimu kupitia watu 


-53- 


wawili. Hadithi nimesoma kwa Sufyan bin Uyayn na fik'hi nimesoma 
kwa Muhammad bin Shaybany“. Amesema tena Imam Shafii “Kuna 
mtu mmoja ambae ana fadhila nyingi kwangu katika elimu ya dini na 
mambo ya dunia. Huyo ni Imam Muhammad“. Alisema tena Imam 
Shafii “Yale niliyojifunza kutoka kwa Imam Muhammad nimeandika 
vitabu vya kubebwa na mnyama kwa wingi wake. Lau kama si yeye 
nisingekuwa na elimu. Katika elimu, kila mtu ni mtoto wa wanazuoni 
wa Irak. Wanazuoni wa Irak nao ni wanafunzi wa Kuufa.Wanazuoni wa 
Kuufa nao ni wanafunzi wa Abu Hanifa“. 


Imam Adham amechukua elimu kutoka kwa watu zaidi ya elfu nne. 


Katika kila zama wanazuoni mbali mbali wameandika vitabu 
kuelezea ukubwa wa Imam Adham. 


Katika madhehebu ya Hanafi, masuala laki tano yametatuliwa na 
kujibiwa. 

Anasema Hafidh mkubwa Abubakar Ahmed Harizmy katika kitabu 
cha Musnad “Amesema Sayful aimma kwamba wakati Imamu Adham 
anapotafiti suala akapata jawabu kutoka kwenye Kur-an karim au 
hadithi sharif kwanza huwauliza maustadh wake. Ikiwa yeyote kati yao 
hatolisadikisha, basi jawabu hiyo hampi muulizaji“. Wakati alipokuwa 
akisomesha katika msikiti wa mji wa Kuufa, zaidi ya wanafunzi elfu 
moja wakishiriki kila darsa yake. Miongoni mwao arobaini walikuwa ni 
mujtahid. Wakati alipokuwa akipata jawabu ya suala fulani, alikuwa 
akiwatambulisha wanafunzi wake. Wakilitafiti kwa pamoja na 
wanapoafikiana juu ya Kur-an karim, hadithi sharif na mafunzo ya 
masahaba basi hufurahika na wakasema “Alhamdulillahi allahu akbar”. 
Walio katika darsa wote husema hivyo. Kisha huwaambia hili 
liandikeni. 


Katika kitabu cha kiajemi kiitwacho Reddi wahhaby anasema “Ili 
kuwa Mujtahid ni lazima kujua kiarabu na viungo vyake, marwy, 
mutawatir, njia za rad, muweko wa kilugha, aina za fasih, rad na 
madhmumpia kujua mufrad,Shaz, nadir, mustaamal, muurab, muarif, 
ishtikak, hakikat, majaz, mushtarak, izdad, mutlak, mukayyad, ibdal na 
kalb. Ni lazima kuwa ustadh katika elimu ya lugha. Kisha ni lazima 
kujuwa sarf, nahw, maani, bayan, badii na balagha na kuwa mahiri 
katika usuli fik'hi, usulihadith na usuli tafsir, na kuhifadhi maelezo ya 
maimam wa jarh na taadil. Ili kuwa fakih, mbali ya haya unatakiwa pia 
kujua dalili ya kila suala na maana, makusudio na taawil ya kila dalili. 
Muhadith yaani alim wa hadithi anatakiwa aweze kuihifadhi hadithi 
kama alivyoisikia lakini halazimiki kujua maana, makusudio na taawili 
yake wala halazimiki kufahamu dalili za hukmu za kiislam. Iwapo 


-54- 


hadithi sharif atasema mwanazuoni wa fik'hii kuwa ni sahihi na 
mwanazuoni wa hadithi akaisema kuwa ni dhaifu basi kauli ya 
mwanazuoni wafik'hi inapewa nafasi zaidi. Kutokana na hilo, mujtahid 
wa mwanzo na Fakih mkuu Imam Adham , rai yake ni yenye thamani 
kuliko wote. Hii ni kwa sababu amezisikia hadithi nyingi kutoka kwa 
masahaba wakarimu moja kwa moja. Imam huyu mtukufu, hadithi 
ambayo yeye ameisema sahihi, basi wanazuoni wote wa kiislam nao 
wameisema sahihi. Wanazuoni wa hadithi hawafikii daraja ya 
wanazuoni wafik'hi, na tukizingatia daraja ya maimam wa madhehebu 
ndio hawaffikii kabisa. 


Mmoja wa Imam wa hadithi aitwae Abdulhak Dehlevi katika kitabu 
chake kitwacho Siratil Mustakim anasema “Baadhi ya hadithi ambazo 
Imam Shafii alizitumia kutolea dalili, Imam Adham hakuzitumia. Wale 
wasio na madhehebu wamelitumia hili kumtia doa Imam Adham na 
kusema kwamba Abu hanifa hakufuata hadithi. Uhakika ni kwamba 
Hadhrat Imam Abu Hanifa katika masuala hayo yeye alipata hadithi 
nyengine zenye nguvu zaidi akafuata”. 


Hadithi sharif inasema “Wenye kheri zaidi katika umati wangu ni 
wale walio katika karne yangu. Kisha wale watakaokuja baada ya 
hawa.Kisha wale watakaowafuata“. Hadithi hii inaonesha kwamba 
Tabiin ni wenye kheri zaidi na wako juu zaidi kuliko Tabii tabiin. 
Maulamaa wa Uislam kwa kauli moja wamekubaliana kuwa Imam 
adham Abu hanifa alikutana na baadhi ya masahaba na kupokea 
hadithi kutoka kwao, hivyo yeye ni Tabii. Mfano hadithi sharif isemayo 
“Atakaejenga msikiti kwa kutafuta radhi za Allah, atapewa kasri 
peponi“. imam Abu hanifa ameisikia kutoka kwa sahaba aitwae 
Abdulla bin Awfa. Anasema Ulama wa Kishafi aitwae Jalaludin Suyuty 
katika kitabu chake kiitwacho Tabyidu sahifa kwamba Imam 
Abdulkarim, ambaye pia ni katika maimam wa kishafi, ameandika 
kitabu chenye kueleza kwa urefu juu ya kukutana Imam Adham Abu 
hanifa na masahaba mbali mbali. Imeandikwa katika Durrul mukhtar 
kwamba Imam Adham alikutana na masahaba saba. Heshima ya kuwa 
Tabii ameipata Imam Adham peke yake miongoni mwa maimam 
wanne wa madhehebu. Miongoni mwa misingi ya IImul usul ni kulipa 
umbele neno la wanaokubali jambo kuliko la wenye kulikataa. Hivyo 
inaonekana hapa kwamba kwa kuwa kwake ni katika Tabii,lImam 
Adham amekuwa ndio mbora wa maimam wanne. Wale wasio na 
madhehebu kukataa kwao ubora wa Imam Abu Hanifa na kumtia doa 
kwa kudai kuwa “elimu yake ya hadithi ilikuwa dhaif“, ni sawa na 
kukataa ubora wa Hadhrat Abubakar na Hadhrat Omar. Inadi yao na 


-55- 


kukataa kwao, si maradhi ambayo yatatibika kwa kunasihiwa na 
kuwaidhiwa. Allahu taala awape shifaa. Khalifa wa waislam Omar bin 
Khatab wakati wa kusoma khutba alisema “Mtume alitusomea khutba 
kama hii ambayo mimi ninakusomeeni hivi sasa (Masahaba wangu 
ndiyo wabora katika watu.Kisha kwa ubora ni wale wanaowafuata. 
Na kisha kwa ubora ni wale wawafuatao hawa. Kisha watakaokuja 
baada ya hao, watapatikana wenye kusema uongo)”. Leo hii 
madhehebu manne wanayofuata waislam yanatokana na maimam 
ambao wameingia katika Ushahidi wa mtume swallallahu alayhi 
wasallam kuwa ni watu wema. Hivi sasa, imeelezwa na wanazuoni kwa 
kauli moja kwamba sio jaiz kuwa na madhehebu mengine zaidi ya haya 
madhehebu manne. 


Anasema mwenye kitabu cha Bahrur raik Ibnu Nujaymi Misry 
rahimatullahialayhi akinukuu kutoka kitabu kiitwacho Ashbah 
“amesema Imam Shafii,yule anaetaka kuwa gwiji katika elimu ya fik'hi, 
basi na asome vitabu vya Abu Hanifa”. Anasema Abdulla bin Mubarak 
“Katika elimu ya fik'hi, sijamuona mtu alie bingwa zaidi kumpita Abu 
hanifa. Mwanazuoni mkubwa aitwae Mis-ar alikuwa akipiga magoti 
mbele ya Abu Hanifa na kujifunza asiyoyajua. Nimesoma kwa 
maulamaa elfu moja ila lau kama nisingekutana na Abu Hanifa basi 
ningeangukia kwenye dimbwi la falsafa za wagiriki“. Anasema Abu 
Yusuf “Sijawahi kumuona mtu mwenye elimu ya hadithi zaidi ya Abu 
hanifa. Hakuna mwanazuoni mwenye elimu kama yake katika kutafsiri 
hadithi sharif“. Anasema mwanazuoni na mujtahid mkubwa Sufyan 
Thawry “Tulikuwa sisi pembeni ya Abu hanifa kama ndege wa shore 
pembeni ya ndege wa tai. Abu hanifa ndie baba wa wanazuoni”. 
Anasema Ali bin Asim “Lau kama elimu ya Abu Hanifa itapimwa dhidi 
ya elimu ya wanzuoni wote wa wakati wake, basi elimu yake itakuwa 
kubwa”. Anasema Yazid bin Harun “Nimesoma kwa wanazuoni zaidi ya 
elfu moja. Sikumuona kati yao mwenye waraa na akili kumzidi Abu 
Hanifa rahmatullahi alayhi. Mmoja wa wanazuoni wa Sham 
Muhammed bin Yusuf Shafiiyu katika kitabu chake kiitwacho Ukudul 
juman fi manakibi Nuuman amemsifu sana Abu Hanifa na ameeleza 
kwa urefu ubora wake na kwamba yeye ndie raisi wa mujtahid. 
Amesema Abu Hanifa “Hadithi sharifu za mtume ni taji lililo juu ya 
kichwa chetu na nuru ya macho yetu. Maneno ya masahaba 
tunayatafuta, kuyachagua na kuyafuata. Maneno ya Tabii ni sawa na 
yetu sisi“. Tarjama kutoka Raddi Wahhabi imeishia hapa. Kitabu hiki 
kimechapishwa mwaka 1264 (1848 m.) huko India na mwaka 1401 
(1981 m.) huko Istanbul. 


-56- 


Mawlana Muhammad Abduljalil! katika kitabu chake Sayful 
mukallidin ala aanakil Munkirin kilichoandikwa kwa kiajemi anasema 
wasio na madhehebu wanadai kwamba “Elimu ya hadithi ya Abu 
Hanifa ilikuwa dhaifu”. Maneno haya yanadhihirisha kuwa kwao 
majahil au kuwa na husda. Imam Dhahabi na Ibn Hajar Makky 
wanasema Imam Adham Abu Hanifa alikuwa ni mwanazuoni wa 
hadithi. Amechukua hadithi kutoka maulamaa elfu nne. Kati ya hao mia 
tatu ni katika maulamaa wa hadithi wa Tabii. Anasema Imam Shaarani 
katika Mizan juzuu ya kwanza “Nimezipitia kwa uangalifu Musnad 
tatu kati ya musnad za Imam Adham. Zote nimezikuta zina mapokezi 
kutoka kwa maulamaa maarufu katika matabii”. 


Uadui walio nao wasio na madhehebu kwa swalaf salih na maimam 
mujtahid na hasa husda yao kwa Imam wa waislam alie mbele Abu 
Hanifa, vimetia upofu moyo wao na kuwaondolea utu wao kiasi ya 
kwamba wanaukataa utukufu na uzuri wa wanazuoni hawa. Hawataki 
kuwaona watu wema wanakua na mambo ambayo wao hawana. 
Kutokana na hilo wanakataa utukufu wa maimamu wa dini yetu. Hivyo 
wanaanguka katika shirki ya husda. Imesemwa katika Hadaik kwamba 
Imam Adham akiziandika hadithi alizozihifadhi na kuvihifadhi vitabu 
ndani ya masanduku, na alikuwa akiyachukua hayo masanduku kila 
anapokwenda. Kupokewa hadithi chache kutokwa kwake hakuoneshi 
kuwa alikuwa amehifadhi hadithi chache. Maneno kama haya 
husemwa na maadui wa dini wenye taasub. Hiyo taasub yao ndiyo 
inayotolea ushahidi juu ya ukamilifu wa Imam Adham kwani 
kushutumu mapungufu kunaonesha ukamilifu wa wanazuoni. 
Haiwezekani kwa mtu ambae si bingwa katika elimu ya tafsiri na 
hadithi, kuweza kuanzisha madhehebu makubwa na kuweza kuyajibu 
malaki ya masuala kwa kutoa dalili kutoka katika aya na hadithi, hasa 
ikizingatiwa kwamba hapakuwa na mfano kabla yake. Yeye mwenyewe 
tu kuanzisha madhehebu, kunaonesha umiliki na ugwiji wake katika 
elimu ya tafsiri na hadithi. Kutokuzieleza hadithi moja baada ya moja 
na kuwataja rawi wake, kunatokana na kukosa wakati kwa sababu ya 
kazi kubwa inayopita uwezo wa kibinaadamu aliyokuwa nayo ya 
kuyaweka katika mpangilio madhehebu haya. Hii isiwe ndio sababu ya 
kumrembelea mawe ya husuda kwa kusema kuwa elimu yake ya 
hadithi ilikuwa dhaifu na kukusudia kumtia doa. Ni jambo lenye 
kufahamika wazi kwamba bila ya dhiraya, riwaya haikubaliki. Mfano 
anasema Ibn Abdulbarr “Riwaya isiyo na dhiraya ingekuwa na thamani, 
basi mzoa taka akisema hadithi ingekuwa na thamani kuliko akili ya 
Lugman“. Ibn Hajar Makky, pamoja na kuwa yeye ni mwanazuoni wa 
Shafy katika kitabu cha Kalaid anasema: mwanazuoni mkubwa wa 


-57- 


hadithi aitwae Amish, aliuliza mambo mengi kwa Imam Adham Abu 
hanifa. Imam Adham alimjibu kila suala lake kwa kumtolea hadithi 
sharif. Baada ya Amish kuona namna Imam Adham alivyobobea katika 
hadithi alisema “Enyi wanazuoni wa Fik'hi!Hakika nyinyi ni kama 
matabibu bingwa na sisi wanazuoni wa hadithi ni kama wazalishaji 
dawa. Sisi tunazitaja hadithi na wapokezi wake. Nyinyi ndio 
mnafahamu maana ya yale tuyasemayo sisi”. Imesemwa katika Ukudul 
jawahiril munif kwamba Siku moja Ubeydullah bin Amr alikuwa 
pembeni mwa Ulamaa mkubwa wa hadithi aitwae Amish. Akatokea 
mtu mmoja akauliza jambo. Amish akaanza kufikiria jawabu ya jambo 
hilo.Hapo akatokea Imam Adhan Abu Hanifa. Amish akamuuliza suala 
hilo Imam Adham naye akampa jawabu lake kwa upana. Amesh 
alivutiwa na jawabu hilo na kumuuliza ewe Imam, hili umelitoa katika 
hadithi gani? Imam Adhami akamsomea hadithi aliyoitolea hilo jawabu 
na kumwambia hii nimeisikia kutoka kwako.Imam Bukhari alihifadhi 
hadithi laki tatu ila ni elfu kumi nambili tu alizoziandika katika vitabu 
vyake kwa sababu alikuwa akiliogopa sana onyo la mtume lisemalo 
“Yeyote atakaesema kuwa ni hadithi jambo ambalo sikulisema, huyo 
atapata adhabu kali ndani ya Jahannam”. Kwa vile Imam Adham 
takwa yake na waraa wake ulikuwa mkubwa, alijiwekea masharti 
mazito katika kupokea na kufikisha hadithi. Hadithi zenye kufikia 
masharti hayotu ndio alizifanyia Nakli. Baadhi ya maulamaa wa hadithi 
ni wapana katika kazi yao, na mepesi masharti yao, hivyo wamepokea 
hadithi nyingi. Hakuna hata mwanazuoni mmoja aliemdharau 
mwanazuoni mwengine kutokana na sababu za kutofautiana katika 
masharti hayo. Lau isingekuwa hivyo, basi Imam Muslim angelisema 
neno la kumshutumu Imam Bukhari. Imam Abu Hanifa kupokea hadithi 
chache kunatokana na tagwa yake, na hili linatakiwa liwe ni jambo la 
kupongezwa na kusifiwa. Imekamilika Tarjama kutoka Sayful 
mukallidin. 


Imam Adham Abu Hanifa alikuwa akiswali asubuhi msikitini na 
baada ya swala ya asubuhi hadi adhuhuri alikuwa akijibu masuala ya 
waulizaji. Baada ya swala ya adhuhuru hadi swala ya Isha akisomesha 
wanafunzi. Baada ya Isha akirudi nyumbani kwake na kupumzika 
kidogo kisha akirudi msikitini na kufanya ibada hadi asubuhi. Hali hii 
imetajwa na swalafi salih aitwae Mis-ar bin Kadam Kufy na wengineo. 
Mis-ar alikufa mwaka 115 (733 m.). 


Akijipatia chumo lake la halali kwa kufanya biashara. Alikuwa 
akipeleka mali sehemu mbali mbali na kwa pato lake akinunua mahitaji 
ya wanafunzi wake. Akikamilisha vyema mahitaji ya nyumbani kwake 


-58- 


pia akiwapa sadaka mafakiri. Kila siku ya Ijumaa alikuwa akiwagawia 
masikini dhahabu ishirini kwa ajili ya roho ya baba na mama yake. 
Alikuwa hanyooshi miguu kuelekea usawa ilioko nyumba ya mwalimu 
wake Hammad pamoja na kwamba baina ya nyumba zao kulikuwa na 
masafa ya barabara sita. Alipopata habari kwamba mmoja wa 
washirika wake aliuza mzigo kwa njia ambayo haikubaliki na Uislam, 
mali iliyopatikana kwa biashara hiyo ambayo ilikuwa ni sarafu za fedha 
tisini elfu, alizitoa sadaka zote kwa masikini bila ya kuchukua hata senti 
kumi. Alipopata habari kwamba majambazi walivamia kwenye zizi la 
kondoo na kuiba kondoo,basi alijizuilia kula kondoo wanaochinjwa 
katika mji kwa muda wa miaka saba akiogopa asije akala kondoo 
alieibwa. Alijizuilia miaka saba kwa sababu alisoma kwamba muda wa 
kuishi wa kondoo hauzidi miaka saba. Alikuwa ni mtu mwenye 
kuogopa haramu kwa daraja hilo na akizingatia Uislam katika harakati 
zake zote. 


Imam Adham Rahmatullahi alayhi kwa miaka arubaini alisali swala 
ya asubuhi kwa udhu ule ule aliotia wakati waswala ya Isha. (Yaani 
usiku hakulala). Alifanya hijja mara hamsini na tano na katika hija yake 
ya mwisho aliingia ndani ya Kaaba muadham akasali rakaa mbili. Ndani 
ya swala alisoma Kur-an karim yote na kisha hali ya kulia aliomba dua 
“Ya rabbi. Sikuweza kutekeleza ibada zangu kama inavyostahili. Ila 
nimefahamu vyema kwamba kwa akili tu huwezi kufahamika. Naomba 
unisamehe mapungufu yangu ya kiutendaji kwa ufahamu wangu huo”. 
Hapo akasikia sauti ikisema “Ewe Abu Hanifa. rahmatullahi alayhi. 
Wewe umenifahamu vyema mimi na umenihudumia vyema. Wewe na 
wale wote wataofuata madhehebu yako hadi siku ya kiama basi 
nimewapa afw na maghfira yangu”. Kila mchana akihitimisha Kur-an 
karim mara moja na kila usiku akihitimisha Kur-an mara moja. 


Imam Adham alikuwa na tagwa kubwa kiasi ya kwamba kwa miaka 
thalathini alifunga mfululizo (ukiacha siku tano zilizo haramu). Mara 
kadhaa akimaliza Kur-an karim ndani ya rakaa moja au mbili. Baadhi 
ya wakati akisoma aya ya adhabu au rehema ndani ya swala au nje ya 
swala huirejea mara kadhaa huku akilia kwa kwikwi. (Kufuatana na 
madhehebu ya Hanafi,kulia ndani ya swala hakubatilishi swala).Katika 
umati wa Muhammad, Kumaliza Kur-an karim kwa rakaa moja ni 
jambo walilopewa Uthman bin Affan,Tamimi Dhary, Said bin Jubeir na 
Imam adham Abu Hanifa peke yao. Alikuwa hapokei zawadi kutoka 
kwa mtu yeyote. Akiwavisha maskini. Baadhi ya siku akivaa nguo za 
thamani ili kudhihirisha neema za Allahu taala. Alifanya hijja mara 
hamsini na tano na alikaa Makka kwa muda wa miaka michache. Katika 


-59- 


sehemu ambayo roho yake ilichukuliwa (jela) alisoma na kumaliza Kur- 
an karim mara elfu saba. Alisema “Niliwahi kucheka mara moja tu, 
nayo pia ninajuta kwayo”. Akizungumza mara chache, akifikiria zaidi. 
Baadhi ya wakati akizungumza na kujadili maudhui ya dini na 
wanafunzi wake. Siku moja alipokua akitoka msikitini baada ya swala 
ya isha, wakati mguu wake mmoja uko nje na mmoja uko ndani, 
alizungumza na mwanafunzi wake aitwae Zufer juu ya suala la dini hadi 
ikafikia adhana ya swala ya alfajir na kabla hajautoa mguu wake wa pili 
nje, aliingiza ule mguu ulio nje ya msikiti ndani na kuswali swala ya 
asubuhi. Alisema “Imam Ali amesema kwamba inajuzu kutoa nafaka 
dirham elfu nne“ kwa hivyo nae akitoa zaidi ya dirham elfu nne kutoka 
katika chumo lake. 


Khalifa Mansour alikuwa akimuheshimu sana Imam. Alimpa zawadi 
sarafu elfu kumi za fedha pamoja na mjakazi lakini hakuzikubali. Sarafu 
moja ni dirham moja ya fedha. Katika mwaka 145 h., Ibrahim bin 
Abdulla bin Hadhrat Husen alikuwa akimsaidia ndugu yake 
Muhammad aliyejitangazia ukhalifa wa Madina munawwar, 
kukusanya jeshi. Akaja katika mji wa kuufa. Zikaenea habari kuwa Abu 
Hanifa alikuwa akimsaidia. Baada ya kusikia hili, Mansour akamleta 
Imam Baghdad kutoka Kuufa. Akamtaka aeleze kuwa Mansour ndiye 
khalifa wa haki. Na kwa hili atampa uraisi wa mahakama ya rufaa. 
Akamlazimisha ila Imam Adham hakukubali. Akamtia jela na kumpiga 
viboko thalathini na mguu wake Imam ukatokwa na damu. Mansour 
akajuta na akampelekea sarafu elfu thalathini za fedha lakini imam 
hakuzikubali. Akamtia jela tena na kuendelea kumchapa viboko na kila 
uchao akimzidishia viboko kumi zaidi. Kufuatana na baadhi ya 
mapokezi katika siku ya kumi na moja, kwa kuogopea kuhujumiwa na 
wananchi, alimlaza imam chali na kumnywesha kwa nguvu sharubati 
iliyochanganywa na sumu. Alipokufa alikuwa amesujudu. Aliswaliwa 
na watu hamsini elfu. Swala yake iliswaliwa hadi alasiri. Kwa muda wa 
siku ishirini, watu wengi walikuja na kuswali kaburini kwake. 

Alikuwa na wanafunzi mia saba na thalathini wote wamesifika kwa 
fadhila na amali salih.Wengi walikua ni makadhi na mufti. Mwanawe 
Hammad alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi wake wa mbele kabisa. 
Maandishi ya Mir-atu kainat yamekamilika. 


Hawa wamekuwa ndio Muktadhaa ahlu dyn 
Rahmatullahi alayhim ajmain 


Alikuwa akimcha Allahu taala sana. Akichukua tahadhari kubwa 
katika kufuata hukumu za Kur-an karim. Alikuwa akisema kuwaambia 
wanafunzi wake “Ikiwa katika jambo fulani, kauli yangu ikawa 


-60- 


haikwenda sawa na dalili, basi iacheni kauli yangu mufuate dalili“. 
Wanafunzi wake wote wakila yamini kwamba “Maneno yetu 
yasiyokwenda sawa nae,tumeyasema kwa kutegemea dalili tuliyoisikia 
kutoka kwake”. 


Katika mambo ambayo yamefahamika kwa kupitia ijtihad, kuna 
ambayo imam Adham na wanafunzi wake walitafoutiana. Hadithi 
sharif isemayo “Tofauti baina ya wanazuoni wa umma wangu ni 
rehema“ inatufahamisha kwamba tofauti hizi zina faida. 

Mamufti wenye kufuata madhehebu ya Hanafi wanatakiwa watoe 
fatwa kwa kufuata maneno ya Imam adham. Iwapo haikupatikana rai 
yake basi itachukuliwa ya Abu Yusuf. Isipopatikana basi itachukuliwa 
ya Imam Muhammad. Iwapo upande mmoja zitawafikiana rai za Abu 
Yusuf na Imam Muhammad na upande wa pili kukawa na rai ya Imam 
Adham basi anaweza kuchukua yoyote kati ya rai hizo. Katika hali ya 
dharura mufti atatizama ni lipi lililo jepesi katika rai za mujtahid na 
kutumia hilo katika fatwa. Haiwezekani kutoa fatwa kwa rai ambayo 
haikufuata neno la mujtahid yoyote. Hio haiitwi kuwa ni fatwa. 

Umepita kama ndoto ujana ulio mtamu, macho usilie. 


Ulinifanya nikawa mwenda wazimu, makazi yangu ni kaburi. 


Anasema Muhammed Masun katika juzuu ya pili barua ya 80 
“Mwenye kuendeleza kuleta dua ya istighfar, Allahu taala humuokoa 
na matatizo". 


Dua yenyewe ni hii: 

Astaghfirullahal adhim alladhy lailaaha illa huwa alhayyul kayyum 
waatubu ilayhi. 

Allahumma innaka afuwun karimun,tuhibbul afwa faafuanni. 


-61- 


UWAHABI NA JAWABU YA AHLU SUNNA 


Miongoni mwa wale wanaojiita waislam lakini wamejitoa katika 
kundi la Ahlu sunna ni Wahabi. Pia huitwa Najdy. 


Katika wakati wa Mfalme wa thalathini na nne wa dola ya 
Othman aitwae Abdulhamid Han wa pili (1258-1336 h. (1842-1918 
m.) amezikwa Istanbul kwenye kuba la kaburi la Sultan Mahmud) 
mmoja wa viongozi wa serikali aitwae Ahmed Jewdet Pasha aliandika 
kitabu chenye juzuu kumi na mbili kitwacho “Tarihi osmani”“. Katika 
juzuu ya saba ya kitabu hiki, na katika kitabu chengine cha historia 
kilichoandikwa na mmoja wa magenerali wa jeshi la majini aitwae 
Ayyub Sabri Pasha kiitwacho Mir-atul Harameyn chenye juzuu tano, 
katika juzuu ya tatu kuanzia ukurasa wa tisini na tisa, wameandika 
kwa kirefu kuhusu uwahabi. Mir-atul harameyn ni kitabu cha kituruki 
na kinapatikana katika maktaba ya Suleymaniyye. Maandishi 
yafuatayo mengi yao yamechukuliwa kutoka kitabu hicho.Muandishi 
nae amefanya tarjuma kutoka kitabu cha Ahmed Zeyni Dahlani 
kiitwacho Fitnatul Wahabiyya. Alifariki mwaka 1308 (1890 m.). 

Muanzilishi wa uwahabi ni Muhammed bin Abdulwahab. Alizaliwa 
Najd katika kata ya Huraymila mwaka 1111 (1699 m.) na alikufa katika 
mwaka 1206 (1792 m.). Alisafiri kwa matembezi na biashara katika miji 
ya Basra, Baghdad, Iran, India na Sham. Katika mwaka 1125 (1713 m.) 
huko Basra alianguka katika mtego wa mmoja wa majasusi wa 
kiingereza aitwae Hempher, hivyo akatumika katika kuuangamiza 
Uislam. Mambo maovu aliyoandikishwa na huyo jasusi yalisambazwa 
chini ya jina la uwahabi. Katika kitabu chetu kiitwacho “Kuungama 
kwa jasusi wa kiingereza“ tumeeleza kwa kirefu juu ya kuanzishwa 
kwa uwahabi. Alivisoma vitabu alivyovipata vya Ahmed Ibn Taymiya 
wa Harran (661-728 (1328 m.) Sham) ambavyo haviwiani na Ahlu 
sunna, na kujipatia umaarufu kuwa ni Sheikh wa Najdi. Kitabu chake 
kiitwacho Kitabu Tawhid alichokiandika kwa kushirikiana na huyu 
jasusi wa kiingereza, kilijibiwa na kukataliwa kwa dalili zenye nguvu na 
maulamaa wa Makka katika mwaka 1221. Jawabu na Raddi hiyo 
iliandikwa katika kitabu kiitwacho Sayful Jabbar kilichapishwa huko 
Pakistan na baadae mwaka 1395 (1975 m.) kilchapishwa kwa ofset 
huko Istanbul. Mtoto wa Abdulwahab, mjukuu wa Muhammed aitwae 
Abdulrahman alikisherehesha Kitabu Tawhid na baada ya kutiwa 
baadhi ya nyongeza na muwahabi aitwae Muhammed Hamid, kilipewa 
jina la Fathul Majid na kilichapishwa huko Misri. Fikra za Muhammed 


Muhammad bin Saud. Wale waliokubali fikra hizi huitwa Wahabi au 


-62- 


Najdiyi. Hivyo yeye akawa ni kadhi na Muhammed Bin Saud akawa 
Amir na Hakim. Ilikubalika kwamba baada ya wao nafasi hizi zishikwe 
na vizazi vyao. 

Baba yake Muhammad aitwae Abdulwahab, alikuwa ni muislam 
salih. Yeye na wanazuoni wa Madina walielewa kuwa mwanawe 
atafuata njia isiyo sahihi, hivyo akiwanasihi watu wasizungumze 
nae.Hata hivyo katika mwaka 1150 (1737 m.) Muhammad aliuweka 
wazi uwahabi. Akazishutumu ijtihad za wanazuoni wa dini. Alifikia hata 
kuwaita makafiri ahlu sunna waljamaa.Wale wanaokwenda kwenye 
makaburi wakasema “Ya Nabiyallah“ “Ya Abdulkadir”, akawaita 
washirikina. 


Kufuatana na wahabi, kusema jambo fulani limefanywa na 
mwengine asiekuwa Allahu taala huo ni ushirikina, tena ni ukafiri. 
Mfano kusema “Dawa fulani imeondoa maumivu yake ya kichwa” au 
“Allahu taala amenitakabaliya dua yangu pembeni mwa kaburi la 
mtume fulani au walii fulani“. Ili kuthibitisha fikra yao hii, wanaitumia 
aya iliyo katika Suratul Fatiha isemayo “Iyyaka nastain”“ yaani “sisi 
tunategemea msaada wako wewe tu“ na aya nyengine zenye 
kuzungumzia kutawakkal, kama ndio dalili zao. 


Maana sahihi ya aya hii na masuala ya tawhid na kutawakal kwa 
namna ilivyoelezwa na maulamaa wa Ahlu sunna imeelezwa kwa kirefu 
katika kitabu kiitwacho Saadati Abadiyya sehemu ya pili kwenye mada 
ya Kutawakkal. Watakaosoma hapo watafahamu maana halisi ya 
Tawhidi na kufahamu kwamba wale mawahabi ambao wenyewe 
wanajiita kuwa ni muwahid sio wakweli. 


Kioo cha mtu ni matendo, hapatizamwi maneno 
Daraja la akili yake, linaonekana katika athari ya matendo. 


Anasema katika asli ya pili ya kiajemi ya kitabu kiitwacho “Al usulil 
arbaa fy tardydil Wahabiyya“. Mawahabi na walio mfano wao wasio 
madhehebu hawafahamu maana ya Majaz na Istiaana. Wakati mtu 
akiambiwa kafanya jambo fulani, hata kama itakuwa imesemwa hivyo 
kwa majazi, basi wao hurukia kumwita kafir na mushrik. Hali ya 
kwamba katika Kur-an karim, kuna sehemu nyingi ambapo jambo 
ambalo mfanyaji wa hakika ni yeye Allahu taala amelitaja kwa majaz 
kama kwamba limefanywa na mja. Katika suratul An-am aya ya 57 na 
aya katika Surat Yusuf inasema katika maana ya aya “Hukmu ni ya 
Allah pekee“ kwa maana Hakimu ni Allahu taala peke yake. Katika 
Suratu Nisaa aya ya 64 katika maana ya aya “Hawatoamini mpaka 
wakufanye wewe kuwa hakimu katika yale wanayotofautiana”. 


-63- 


Katika aya karim ya mwanzo inaelezea kuwa hakim wa kweli ni Allahu 
taala pekee. Katika aya ya pili inasema kwamba binaadamu pia 
anaweza akaitwa hakim kwa majazi. 


Kila muislam anafahamu kwamba mwenye kufisha na kufufuwa ni 
Allahu taala pekee. Hii ni kutokana na aya katika Surat Yunus isemayo 
“Mwenye kufisha na kufufua ni yeye pekee" na katika Suratu Zumar 
aya ya 42 katika maana ya aya “Wakati wa mauti yake binaadam, 
Allahu taala ndie anaemuua”“. Katika Suratu Sajda aya ya 11 katika 
maana ya aya kwa majazi inasema “Na mnauliwa na malaika aliepewa 
uwakala wa kuuwa“. Katika Suratul Maida aya ya 30 katika maana ya 
aya “Mtoto wa Adam alayhis salaam alimuua ndugu yake”. Aya hizi 
zinawafedhehesha mawahabi. 


Mwenye kuponya maradhi ni Allah pekee kwa sababu katika Surat 
shuura aya ya 80 katika maana ya aya “Na ninapoumwa yeye 
ananiponya”. Katika surat Ali Imran aya ya 49 Isa anasema katika 
maana ya aya “Ninayafungua macho ya kipofu, ninatibu mabaranga, 
na nina huisha wafu kwa idhini ya Allahu taala”. |(Mabaranga ni 
maradhi ya Ngozi ambayo rangi ya Ngozi hupotea na kufanya baka 
jeupe. Pia inaweza kufikiriwa kama rangi ya Ngozi ya albino.| Mwenye 
kutoa mtoto kwa uhakika ni Allahu taala pekee ila kwa majazi Jibril 
alisema katika surat Maryam aya ya 18 “Ili nikupe mtoto aliye 
mwema“. 


Sahibu wa kweli wa binadamu ni Allahu taalau taala. Katika suratul 
bakara aya ya 257 katika maana ya aya “Allahu taala ndie walii wa 
wale wenye kuamini“. Na katika Suratul Maida aya ya 56 “Walii wenu 
ni Allah na mtume wake" na katika Suratul Ahzab aya ya 6 “Mtume 
ndie sahib wa waumini kuliko wao wenyewe“ ikionesha kwa majazi 
kwamba mja nae pia ni walii. Mfano wa hizi,msaidizi wa uhakika ni 
Allahu taala na waja wake kwa majaz amewaita wasaidizi. Katika 
suratul Maida aya ya 3 katika maana ya aya “Saidianeni katika wema 
na tagwa”. 


Yule muislam anaeitwa mja wa mwengine asiekuwa Allahu taala 
mfano Abdulnabii, Abdulrasuul huyu wahabi husema kuwa ni mushrik. 
Hali ya kwamba katika suratu Nur aya ya 32 katika maana ya aya “Wale 
wasioolewa katika wanawake wenu, watwana wenu na wajakazi 
wenu walio wema basi waozesheni”“. Rabbi wa uhakika kwa binaadam 
ni Allahu taala pekee. Lakini kwa majaz, mwengine pia anaweza kuitwa 
Rab. Katika surat Yusuf aya ya 42 maana ya aya “Nitaje mbele ya Rab 
wako”. 


-64- 


Wahabi wanazungumzia sana suala la Istighatha. Kutaka msaada 
na kujilinda kwa asie kuwa Allahu taala wanasema kuwa ni shirki. 
Sahihi, istighatha ya kweli inatakiwa kwa Allahu taala pekee. Hakuna 
muislam asielijua hili. Ila inajuzu kusema kwa majazi kuwa unataka 
istighatha kwa mwengine. Kwa sababu katika suratul kasas aya ya 15 
katika maana ya aya “Yule alie katika kaumu yake, alitaka istighatha 
kwake dhidi ya adui yake” na katika hadithi Sharif “Na katika sehemu 
ya Mahshar,watataka istighatha kwa Adam alayhis salaam“. Na 
katika hadithi sharif iliyoandikwa katika Hisnul hasin “Anayetaka 
msaada aseme,Enyi waja wa Allah, tusaidieni“. Hadithi hii ilikuwa 
inaamrisha kumuita na kumuomba msaada mtu ambae hayupo hapo 
ulipo.Tarjuma kutoka kitabu cha Alusularbaa inaishia hapa. Kitabu hiki 
kiliandikwa kwa lugha ya kiajemi na kilichapishwa India mwaka 1346 
(1928 m.) na katika mwaka 1395 (1975 m.) kilichapishwa kwa ofset 
huko Istanbul. Muandishi wa kitabu hiki ni mjukuu wa Imam Rabbani 
Muhammed Hasan Jan sahib rahmatullahi taala alayhi. Jan sahib pia 
katika kitabu chake kiitwacho Tarigu najat anawajibu mawahabi na 
wasio madhehebu wengine. Kitabu hiki ni cha kiarabu na kilichapishwa 
huko India mwaka 1350 pamoja na tarjuma yake ya kiajemi na katika 
mwaka 1396 (1976 m.) kilichapishwa kwa ofset huko Istanbul. 


(Kila neno lina maana yake inayotambulika. Hii huitwa maana ya 
uhakika.Iwapo maana ya uhakika ya neno haikutumika na ikatumika 
maana yenye kufungamana na yenye uhusiano na neno hilo, hiyo ndio 
huitwa majazi ya hilo neno. Wakati neno ambalo maana yake ya asili 
ni mahsus kwa Allahu taala, likatumika katika maana ya majazi kwa 
binaadamu, wahabi hudhania kuwa hapo imetumika maana yake asili. 
Kwa hivyo mwenye kusema hivyo humwita mushrik, kafir. 
Hawazingatii kwamba maneno hayo yametumika ndani ya Aya karim 
na hadithi sharif kwa maana ya majaz kwa binaadam.)J 

Kutaka shufaa (kufanya istiana) yaani kutaka msaada kwa Mtume 
wa Allahu taala na mawalii, haimaanishi kwamba Allahu taala 
umemuacha au kuwa umesahau kuwa yeye ndiye muumbaji. 
Kutegemea mvua kutoka kwa Allahu taala kwa kupitia mawingu, 
Kutegemea shifaa kutoka kwa Allahu taala kwa kunywa dawa, 
kutegemea ushindi kutoka kwa Allahu taala kwa kutumia mizinga, 
mabomu na ndege zote ni katika njia za kutafuta Istiana msaada wa 
Allahu taala. Hizo ni sababu. Allahu taala ameumba kila jambo na 
sababu yake. Kushikamana na sababu sio shirki. Mitume alayhimu 
salam walikuwa wakijiambatanisha na sababu. Kama ambavyo ukitaka 
kunywa maji yaliyoumbwa na Allahu taala unakwenda mferejini, ili 


-65- 


kuweza kula mkate aliouumba Allahu taala unakwenda bekari, ili 
kuweza kupewa ushindi na Allahu taala unajifunza mafunzo ya kivita, 
ni hivyo hivyo Allahu taala katika kutakabali dua, kuna mfungamano na 
roho za mitume na mawalii. Kutumia radio kwa kusikilizia sauti 
inayotolewa na mawimbi ya usumaku yalioumbwa na Allahu taala, 
haina maana kuwa umemuacha Allahu taala ukafuata sanduku. Kwa 
sababu hivo vifaa viliomo ndani ya hilo sanduku vimeumbwa na 
kupewa uwezo huo na Allahu taala. Allahu taala ameficha kudra yake 
ndani ya kila kitu. Mushrik anaabudu sanamu wala hamfikirii Allahu 
taala.Wakati Muislam anapotumia nyenzo na sababu, huwa 
anamfikiria Allahu taala aliyevipa viumbe na sababu uwezo wa kuleta 
hiyo athari inayopatikana. Kisha husubiri akitakacho kutoka kwa Allahu 
taala. Kinapokuja hujua kwamba kimetoka kwa Allahu taala. Maana ya 
aya karim iliyo hapo juu pia inadhihirisha hilo. Yaani wakati muumin 
anaposoma suratul fatiha huwa anasema “Ya Rabbi, ili kuyafikia 
mahitaji na matashi yangu ya kidunia yote,kuna sababu za kimada na 
za kisayansi zilizoambatana nazo, na ili viweze kunisaidia,ninawaomba 
waja wako uwapendao.Wakati ninafanya haya na mengineyo, 
ninaamini kwamba mwenye kutoa mahitaji yote, na mwenye 
kuyaumba ni wewe pekee. Haya ninayasubiri yatoke kwako pekee”. 
Muumini mwenye kusema maneno haya kila siku hawezi kuwa 
mushrik. Kutaka msaada kwa roho za mawalii ni kujiambatanisha na 
sababu alizoziumba Allahu taala. Aya hii ya suratul fatiha inaeleza wazi 
kwamba hawa ni waumini na wala sio washirikina. Mawahabi 
wanajiambatanisha na sababu za kimada na za kisayansi na wanatumia 
kila nyenzo katika kufikia yale wanayoyataka. Kwa nini kutumia wasila 
wa mtume na mawalii wanasema ni shirki? 


Maneno ya mtoto wa Abdulwahab, yalipokubaliana na nafsi za 
wale wasio na elimu ya dini, waliyaamini. Wanazuoni wa Ahlu sunna 
na wale walio katika njia sahihi wakawaita makafiri. Maamiri, ili 
waweze kupata nguvu,waliuona uwahabi kuwa 
unafaa.Wakayalizimisha makabila ya waarabu kufuata uwahabi. 
Wasioamini waliwaua. Watu wa vijijini kwa kuogopa 
kuuwawa,waliingia chini ya amri ya Amiri wa Dariyya Muhammed bin 
Saud. Wasio ukubali uwahabi zilihujumiwa mali zao, roho zao,heshima 
yao na wanawake wao na askari wa Amiri, jambo ambalo askari hao 
liliwavutia. 


Nduguye Muhammed Abdulwahab ambae akiitwa Sheikh Suleiman 
Efendi, alikuwa ni mwanazuoni wa Ahlu sunna. Aliandika kitabu 
kiitwacho “Sawaikul ilahiyya fi raddi alal wahabiyya” na kupinga 


-66- 


kuenea kwa fikra hii mbovu. Kitabu hichi thamini kilichapishwa mwaka 
1306 na mwaka 1395 (1975 m.) kilichapishwa kwa ofset huko Istanbul. 
Wanazuoni wengine waliofahamu kuwa Muhammed ameanzisha fikra 
mbovu, walivijibu vitabu vyake kwa jawabu nzuri. Walielezea juu ya 
kukengeuka kwake njia sahihi. Walithibitisha kuwa wahabi wamezipa 
Aya karim na hadithi sharif maana isiyo sahihi. Hili liliongeza chuki na 


Uwahabi haukuenea kwa elimu, bali ulienea kwa pesa na silaha za 
Waingereza, kwa dhulma na umwagaji damu. Miongoni mwa 
madhalimu wakubwa walioshiriki umwagaji damu huu ni Amiri wa 
Dariyya mwenye moyo wa jiwe, Muhammad bin Suud. Bwana huyu 
ambaye alitokana na Bani Hanifa, kizazi cha wale wajinga walioamini 
utume wa Musaylimul kadhab, alikufa mwaka 1178 (1765 m.). Baada 
yake yeye akashika madaraka mwanawe Abdulaziz ambaye aliuliwa na 
Shia. Kisha akaja mwanawe Suud wa pili aliekufa mwaka 1231. Kisha 
akaja mwananawe Abdulla ambae alinyongwa mwaka 1240 huko 
Istanbul.Kisha akaja mmoja wa wajukuu wa Abdulaziz aitwae Tarki bin 
Abdulla. Katika mwaka 1254 mwanawe Faysal akachukua nafasi nae 
katika mwaka 1282 akamuweka mwanawe Abdulla. Nduguye huyu 
aitwae Abdulrahman pamoja na mwanawe aitwae Abdulaziz 
walihamia Kuwait. Katika mwaka 1319 (1901 m.) Abdulaziz alikuja 
Riyadh na kuwa amir. Kwa msaada wa waingereza aliivamia Makka na 
katika mwaka 1352 (1932 m.) aliitangaza dola ya Saudi Arabia. 
Tumesoma katika magazeti mwaka 1991 kwamba Amir wa Saudi 
arabia aitwae Fahad aliwapa msaada wa dola bilioni nne makafiri wa 
kirusi waliokuwa wakipambana na mujahid wa ahlu sunna wa 
Afghanistan. 


Wahabi wakidai kuwa wako katika njiia halisi ya kumpwekesha 
Allahu taala na kuokoka na kufuru. Na kwamba kwa miaka 600 waislam 
wote wako kwenye shirki hivyo wao ndio watawatoa katika shirki na 
ukafiri huo. Ili kuonesha kuwa wako sahihi wakizitumia aya ya 5 ya 
Suratul Ahkaf na aya ya 106 ya suratu Yunus. Hali ya kwamba tafsiri 
zimeeleza wazi wazi kwamba aya kama hizi zimekuja kwa ajili ya 
kuwaelezea washirikina. Aya ya kwanza kati ya hizi katika maana yake 
inasema “Hakuna muovu zaidi kuliko yule mwenye kumuacha Allahu 
taala na akaomba vile ambavyo hadi siku ya kiama havitaweza 
kusikia”. Na Aya ya pili inasema “Waambie washirikina wa Makka. 
Nimepewa amri, zaidi ya Allahu taala nisiombe chochote miongoni 
mwa visivyo na faida wala dhara. Ikiwa utamuomba asiekuwa Allahu 
taala basi utakuwa umejidhulumu na kujipa madhara”. 


-67- 


Katika Kashfu shubuhat wahabi wametaja aya ya tatu ya suratu 
Zumar. Katika maana ya aya “Wale wenye kumfanya walii asiekua 
Allah wanasema, sisi hatuwaabudu hawa ila waweze kutukurubisha 
kwa Allah na kututakia shufaa”. Aya hii imetaja maneno ya 
washirikina wenye kuabudu masanamu. Wanafananisha waumini 
wenye kutaka shufaa na washirikina. Wanasema kwamba “Hata 
washirikina wakiamini kwamba masanamu siyo waumbaji na kwamba 
muumbaji ni Allahu taala pekee”. Anasema katika Ruhul bayan kuhusu 
tafsiri ya aya hii “Binaadamu,katika hisia zake za kimaumbile 
,yameumbwa katika hali ya kujijua na kumjua aliyemuumba. Kutaka 
kumuabudu na kujikurubisha kwa aliemuumba ni jambo ambalo limo 
ndani ya matamanio ya viumbe. Ila hisia hizi za kimaumbile za kukubali 
kuwa na muumba na kutaka kujikurubisha kwake hazina thamani. Kwa 
sababu nafsi, shetani na marafiki waovu humhadaa binadamu.(hisia 
hizi za kimaumbile hutoweka. Akawa haamini muumbaji na siku ya 
kiama. Na mfano wa hawa ni wakoministi na wamasoni| akawa 
mshirikina. Mshirikina hajikaribishi kwa Allahu taala wala hawezi 
kumfahamu Allahu taala. Kukaa mbali na shirki na kujiambatanisha na 
Tawhid na kumfahamu kwa kupitia maarifa yapatikanayo, ndicho 
chenye thamani. Dalili ya hilo ni kuamini mitume na vitabu walivyokuja 
navyo na kuvifuata. Kwa namna hiyo ndiyo mtu anaweza kumkurubia 
Allahu taala. Kusujudu imo ndani ya hali ya kimaumbile ya Iblis. Lakini 
aliifuata nafsi na akakataa kusujudu. Wanafalsafa wa kigiriki nao vile 
vile walikuwa makafiri kwa kuwa walitaka kujikurubisha kwa Allahu 
taala kwa kutumia akili zao na nafsi zao badala ya kufuata mitume. 
Waumini wanafuta Uislam kuwa ndio njia ya kujikurubisha kwa Allahu 
taala. Mioyo yao hupata nuru na roho zao hugubikwa na sifa zake 
njema. Washirikina hawamfuati mtume wala Uislamu katika 
kumkaribia Allahu taala. 


Wanafuata bid'a kutokana na nafsi zao na ufinyu wa akili zao. 
Mioyo yao ina kiza. Roho zao zina pazia. Wao kusema kuwa tunaabudu 
masanamu ili yatushufaie, ni kosa na Allahu taala amedhihirisha hilo 
mwishoni mwa aya hii”. Wale wasio na madhehebu, kuichukua aya ya 
25 ya Suratu Lukman isemayo “Ukiwauliza makafiri nani ameumba 
mbingu na ardhi bila shaka watasema ni Allah” na ile aya iliyo katika 
Suratu Zukhruf aya ya 87 isemayo katika maana ya aya (Kama 
utawauliza wale wanaoabudu asiyekuwa Allah, ni nani aliyeumba 
hivi? Watasema: bila ya shaka vimeumbwa na Allah) kusema kwamba 
“washirikina pia wanaamini kuwa muumbaji ni Allahu taala pekee. 
Walikuwa wakiabudu masanamu yao ili yakawashufaie siku ya kiama 


-68- 


na kutokana na hilo ndio wamekuwa washirikina na makafiri” ni 
kuwatetea washirikina kwa maneno yasio ya haki. 

Waumini hawaabudu mitume na mawalii wala hawasemi kwamba 
hawa ni washirika wa Allahu taala. Wanaaminikuwa mitume na 
mawalii ni viumbe na watumwa wa Allahu taala na hawana haki ya 
kuabudiwa. Wanachoamini ni kwamba hao ni watumwa vipenzi vya 
Allahu taala, na kwa baraka za hao vipenzi vyake, Allahu taala 
huwafanyia huruma waja wake. Allahu taala pekee ndie mwenye 
kuumba ya dhara na ya faida. Yeye pekee ndie mwenye haki ya 
kuabudiwa. Wanachosema ni kwamba hushusha rehema zake kwa 
viumbe, kutokana na baraka za vipenzi vyake. Washirikina pamoja na 
kwamba kutokana na elimu ya kimaumbile wanafahamu kwamba 
masanamu hayaumbi, ila elimu hii ya maumbile kwa vile hawakuipa 
nguvu kwa kuiambatanisha na mafunzo ya mitume, ndiyo wakadhani 
kuwa masanamu yana haki ya kuabudiwa na wakayaabudu. 
Wamekuwa washirikina kwa kusema kwao kuwa masanamu yana haki 
ya kuabudiwa.Na hawawezi kuwa washirikina kwa kusema kuwa 
tunataka wakatuombee shufaa (Kutegemea kuwa masanamu 
yatakutakia shufaa ni jambo batil tena ni imani mbovu.lIla kuamini 
hivyo si ushirikina.Kuabudu sanamu ndiyo ushirikinaj. Hivyo tunaona 
hapa kwamba kuwafananisha ahlu sunna na washirikina wenye 
kuabudu masanamu ni makosa. Aya hizi zote zimekuja kwa makafiri 
wenye kuabudia masanamu. Katika kitabu cha wahabi cha Kashfi 
shubuhat wanatoa taawil ya aya tukufu, wanaipa maana isiyo sahihi 
na mantiki mbovu kisha wanawafananisha waislam wa ahlu sunna na 
washirikina. 


Katika kitabu kiitwacho “Alfajru swadik fiy raddi ala munkir 
tawasul wal karamati wal hawarik” aya ya 87 ya surat zuhruf 
iliyotajwa hapo juu, imetafsiriwa na kuoneshwa makosa ya wahabi 
katika kuipa maana aya hiyo. Kitabu hichi kimeandikwa na 
mwanazuoni wa Kiiraki aitwae Jamil Sidki Zahawy rahmatullahi alayhi 
na kilichapishwa Misri mwaka 1323 (1905 m.). Chapisho lake la pili 
lilifanyika mwaka 1396 (1976 m.) kwa ofset huko Istanbul. 
Kilichapishwa tena na Hakikat kitabevi mwaka 1422 (2001 m.). 


Jamil Sidki alisomesha IImul Kalam katika chuo kikuu cha Istanbul. 
Alifariki mwaka 1355 (1936 m.). Picha yake inapatikana katika Munjid 
lughaat iliyochapishwa mwaka 1956. 

Katika hadithi mbili alizozitaja Abdulla bin Omar zinasema “Hao 
wameacha njia sahihi. Aya tukufu zilizoshushwa kwa makafiri 
wamewabebesha waumini” na “Jambo ninaloliogopa sana kwa umati 


-69- 


wangu ni wale wenye kuipa maana Kur-ani kwa uoni wao ni 
kutarjama isivyo sahihi”. Hadithi sharif mbili hizi, zinatoa habari juu ya 
kutokea kwa wasio na madhehebu ambao watawabebesha waumini 
aya zilizoshushwa kwa makafiri na kuzipa maana isio sahihi. 


Miongoni mwa wale waliofahamu kwamba Muhammed 
Abdulwahab anabeba fikra zisizo sahihi zenye dhara na waislam, na 
akafanya kazi ya kumnasihi,ni mmoja kati ya maulamaa wakubwa wa 
madina, Sheikh Muhammadbin Suleiman Madany. Ni ulamaa wafik'hi 
ya Shafii na ameandika vitabu vingi. Kuna maandishi yake ya pembeni 
maarufu katika Tuhfatul muhtaj sherhe ya Minhaj iliyoandikwa na Ibn 
Hajar Makky. Alifariki mwaka 1194 (1780 m.) huko Madina. Katika 
kitabu chake cha juzuu mbili kiitwacho Alfatawa ameandika “Ewe 
mtoto wa Abdulwahab. Wacha kuwasema waislam kwa ubaya. 
Ninakunasihi hali ya kutaka radhi za Allahu taala. Ikiwa atatokea yule 
mwenye kusema kwamba mambo yanafanywa na mwengine asiekuwa 
Allahu taala basi huyo msahihishe. Ila wale wenye kujiambatanisha na 
sababu hali ya kuwa wanaamini kwamba mwenye kuumba hizo sababu 
na athari zake ni Allahu taala, huyo hawezi kuitwa kafiri. Wewe pia ni 
Muislam. Kumuita muislam mmoja kuwa ana makosa ni sahihi zaidi 
kuliko kusema waislam wote wana makosa. Mwenye kujitenga na 
kundi, ni rahisi zaidi kupotea. Katika maana ya aya ya 104 ya Suratu 
Nisaa “Yule ambae ataacha njia ya mitume baada ya kuoneshwa njia 
sahihi, akaacha imani na ibada za waumini, basi atafufuliwa juu ya 
ukafiri na kukataa kwake na tutamtumbukiza katika Jahannam”. 
Pamoja na kwamba wahabi wanafikra nyingi zilizo potofu, msingi wake 
uko katika mambo matatu. 


1. Wanasema “Ibada na amali ni sehemu ya Imani.” (Mtu ambae 
anaamini ufardhi wa jambo fulani kisha asilitekeleze kutokana na uvivu 
wake mfano asieswali, au ikawa hatoi zaka kutokana na ubakhili,kwa 
mtizamo wao mtu huyo huwa kafiri.Huyu anafaa kuuwawa na mali 
yake kugaiwa kwa wahabi. 


Anasema katika tarjamaya Milal wa Nihal ukurasa wa 63 
“Wanazuoni wa ahlu sunna kwa umoja wao wanasema kuwa, ibada 
hazimo ndani ya imani. Yule mwenye kuamini ufardhi wa yale mambo 
ya fardhi na ikawa hayatekelezi kwa uvivu tu basi huyo hawi kafiri. 
Swala ndio jambo pekee ambalo hawakuafikiana kwa hili. Kufuatana 
na madhehebu ya Hanbal asieswali japo kwa sababu ya uvivu, huwa 
kafiri). Anasema katika mwanzo wa kitabu kiitwacho Ma-la-budda 
“Muislam hawi kafiri kwa kutenda dhambi kubwa. Ikiwa ataingizwa 
motoni, basi baada ya muda mfupi au mrefu ataingizwa peponi. Na 


- 70- 


atakaa peponi milele”. Kitabu hiki kimeandikwa kwa kiajemi na 
kimechapishwa mwaka 1376 (1956 m.) huko Delhi na mwaka 1410 
(1990 m.) huko Istanbul. Mwishoni mwa kitabu kiitwacho Hukukul 
Islamj).Kufuatana na madhehebu ya Hambali, yule asieswali tu ndio 
ameitwa kafiri. Ibada nyengine haikusemwa hivyo. Kwa muktadha huu 
basi, wahabi si katika madhehebu ya Hanbali. Tulieleza katika kurasa 
zilizopita kwamba yule ambae si ahlu sunna, hawezi kuwa katika 
madhehebu ya Hanbali. Asie katika moja ya madhehebu manne si ahlu 
sunna. 


2. Mwenye kutaka shufaa kutoka kwa roho za mitume na mawalii 
na mwenye kuzuru makaburi yao na kuomba dua kupitia wasila wao 
huwa kafiri. Maiti hana hisia. 


Kama ingekuwa kusema hayo kaburini ni ukafiri basi Mtume wetu 
sallallahu alayhi wasallam na maulamaa wakubwa, wasingeomba dua 
ya namna hiyo kwa mawalii. Mtume wetu alikuwa akizuru makaburi ya 
Bakii na ya mashahidi wa Uhud yaliyopo Madina. Akiwapa salam na 
kuzungumza nao.Haya yameandikwa hata katika kitabu cha wahabi 
kiitwacho Fathul majid katika ukarasa wa 485. 


Wakati mtume alipokuwa akiomba dua alikuwa akisema 
“Allahumma inny asaluka bihakki saailina alayka” yaani “Ya rabbi. 
Ninakuomba kwa haki ya wale walioomba kwako na ukawapa” na 
kwamba alielekeza dua iombwe hivyo. Wakati hadhrati Ali akimlaza 
kaburini mama yake Fatma Allah awawie radhi wote wawili alisema 
“Ishfir li ummy Fatimatu bint Asad wa wasii alayha mad-khalaha, bi 
hakki nabiyyika wal anbiyaa ladhina min kabli innaka arhamu 
rrahimin“ maana ya maneno haya ni kwamba “Ewe Mola. Mughufirie 
mama yangu Fatma bint Asad na uifanye pana sehemu yake. 
Nitakabalie dua yangu kwa haki ya mtume, na mitume wote waliokuja 
kabla yangu. Hakika wewe ni mwingi wa rehema“. Katika hadithi sharif 
iliyotajwa na mkuu wa Ansari Othman bin Hunayfi inamtaja kipofu 
aliyekwenda kwa mtume kutaka dua ili apowe.Mtume alimtaka atie 
udhu, asali rakaa mbili na akisha aombe “Allahumma innii as-aluka 
waatawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahma,Ya 
Muhammad inni atawajjahu bika ila Rabbyf fi hajati hadhihili takdhiya 
li Allahumma shafihu fiyya”. 

Katika dua hii, yule ambae anaetaka kutakabaliwa dua yake, 
anaamriwa kutaka wasila kwa mtume. Masahaba walikuwa wakiisoma 
sana dua hii. Dua hii katika Ashiatul lamat juzuu ya pili na katika Husnul 
hasin imeandikwa pamoja na sanad yake. Katika sherhe wamesema 
“tunaelekea kwako kwa kutumia wasila wa mtume wako”. 


Sa 


Dua hii inaonesha kuwa inajuzu kuwaingiza kati wapenzi wa Allah 
na kuomba dua kwa kupitia fadhila na heshima yao. 

Anasema mwanazuoni mkubwa wa Chuo kikuu cha Azhar Sheikh 
Mahfoudh aliefariki mwaka 1361 (1942 m.) katika kitabu chake 
kiitwacho Al ibdaa kilichochapishwa Misri mwaka 1375 (1956 m.) 
pamoja na kumsifu Ibn Taymiya na Abduh, katika ukarasa wa 213 
anasema (Kusema kuwa mawalii rahmatullahi alayhim ajmaina 
wanauwezo wa kutekeleza mambo ya kidunia baada ya kufa kwao, 
mfano kuponya wagonjwa, kumuokoa mtu mwenye kuzama, kusaidia 
mbele ya adui au kukijua kilipo kitu kilichopotea. Kusema kwamba kwa 
vile wana vyeo vya juu, Allahu taala mambo hayo amewaachia wao na 
wanafanya wanalotaka ni makosa. Ila Allahu taala, miongoni mwa 
mawalii wake, wakiwa hai au wamekufa, katika yale wayatakayo, 
Allahu taala huwakirimu na wakaweza kufanya makarama kama ya 
kumponya mgonjwa, kumuokoa mtu mwenye kuzama,kusaidia mbele 
ya adui au kuvijua vilipo vitu vilivyopotea. Hili linakubalika kiakili. Kur- 
an karim inatoa habari juu ya hili). Miongoni mwa Profesa wa Azhar 
Abdulla Dasuky na Yusuf Dajwy wamekisifu sana kitabu hiki cha Ibdaa 
na kukiandikia takriz mwisho wake. 


Anasema Abdulghani Nablusi katika kitabu chake kitwacho Hadika 
ukarasa wa 182 Katika Buhari, Abu hurayra amepokea Hadith Kudsi 
isemayo “Hakuna kitu kinachomkaribisha mja kwangu zaidi, kuliko 
kutekeleza ibada za fardhi. Mja akifanya na ibada za nafila basi mimi 
humpenda sana.Hufikia hali ya kwamba anasikia pamoja 
namijanaona pamoja nami,anashika kila kitu pamoja 
nami,anatembea nami,na kila akitakacho kwangu humpa.Na akitaka 
ulinzi kutoka kwangu basi humlinda“. Ibada za sunna na nafila 
zilizotajwa hapa ni zile zinazofanywa na wale ambao wanatekeleza 
ibada za fardhi.(Hili limeandikwa wazi katika Merakil Falah na katika 
Hashiyat yake iliyoandikwa na Tahtawy). Hadithi hii inaonesha 
kwamba,baada ya kutekeleza ibada za fardhi, ikiwa mja atatekeleza na 
ibada za nafila basi hupata mapenzi ya Allahu taala na dua zake 
hutakabaliwa.Hawa wakiwa hai au wakiwa wamekufa,ikiwa 
watawaombea dua watu,basi watapata wanachotaka. Baada ya kufa 
pia wanasikia.Wenye kuwajia kwa uhitaji hawawaachi 
watupu,huwaombea dua. 


Kufuatana na hili hadithi sharif inasema “wakati mnapopata uzito 
katika mambo yenu,basi takeni msaada kwa wale walio makaburini“. 
Hadithi hii iko wazi na haihitajii kuwekewa taawil. 


pa AA 


Katika kitabu kiitwacho Hadikatun nadiyya ukarasa wa 290 
anasema “Muumini mfano wa anavyokuwa akiwa amelala, basi na 
anapokufa pia anakuwa ni muumini hivyo hivyo .Mitume vile vile kama 
wanavyokuwa wakiwa wamelala basi baada ya kufa pia wanakuwa ni 
mitume, kwani kinachokuwa muumini au mtume ni roho na roho 
haibadiliki baada ya kifo.Hayo yameandikwa pia katika Umdatul akaid 
na Imam Abdulla Nasafy. (Kitabu hichi kimechapishwa London mwaka 
1259 (1843 m.)|. Basi na mawalii ni hivyo hivyo,kama ambavyo 
wanavyokuwa wakilala,basi baada ya kufa uwalii wao haumaliziki. 
Asieamini haya ni mjinga mwenye inadi. Jambo la kuwa mawalii bado 
wanaendelea kuwa na makarama baada ya kufa, nimelithibitisha 
katika kitabu changu chengine”.Miongoni mwa wanazuoni wa Hanafi, 
Ahmed bin Sayyid Muhammed Makky Hamawy na katika maulamaa 
wa Shafii Ahmed bin Ahmed Shujai na Muhammed Shawbari Misry. 
wameandika barua kwa kutoa dalili na kuthibitisha kuwa mawalii 
wanayo makarama, makarama yao hayamaliziki baada ya kufa na 
kwamba inajuzu kutawasal na kutaka istighaatha kwenye makaburi 
yao. Barua hizi tatu, alizileta pamoja Ahmed Zeyni Dahlani 
rahimahullah taala katika kitabu kiitwacho Aldurarus saniyya fi raddi 
alal wahabiyya kilichochapishwa Misri mwaka 1319 (1901 m.) na 
kikafanyiwa chapisho la ofset Huko Istanbul mwaka 1396 (1976 m.). 


Mohammed Hadimi Efendi wa Konya alifariki katika kata ya Hadimi 
huko Konya mwaka 1176 (1762 m.). Katika kitabu kiitwacho Berika 
ukarasa wa 269 anasema “Jambo la mawalii kuonesha makarama ni 
haki na kweli. Walii ni muislam ambaye amezielewa ipasavyo sifa za 
Allahu taala, mwenye kufanya sana ibada na twaa na mwenye kujizuia 
na dhambi na matashi ya nafsi yake. Mambo ambayo anayaumba 
Allahu taala na yakawa hayafati ada na kanuni za kisayansi huitwa 
Harikul ada. Kuna aina nane za mambo ambayo ni Harikul ada. 
Miujiza, Makarama, laana, Khiyana, Uchawi, Ibtilaa, Isabat ayni yaani 
kijicho na Irhas. Makarama ni yale mambo ya harikul ada 
yanayofanywa na muumini mwenye tagwa ambaye ni arifu billahi. Mtu 
huyu ni walii sio mtume. Mmoja wa maulamaa wa Shafy aitwae Abu 
Ishak Ibrahim Isfarainy amekataa baadhi ya makarama na kundi la 
Muutazila wanakataa makarama yote. Wanasema hii inaweza 
ikadhaniwa ni miujiza hivyo italeta uzito kumuamini mtume. Uhalisia 
ni kwamba walii anapoonekana na makarama haimaanishi kuwa ni 
mtume wala hataki kuonesha makarama. 


Baada ya mtume au walii kufa, inajuzu kumuomba Allahu taala na 
kuwatumia wao kama watu wa kati. Kuomba dua kama hivyo huitwa 


-73- 


Tawasul na Istighatha. Baada ya kufa kwao miujiza na makarama yao 
bado yanaendelea. Ramli pia amesema hivyo. Mwanazuoni wa 
Haramein anasema “Jambo la kuwa makarama yanaendelea baada ya 
kufa, limekataliwa na mashia tu”. Anasema mmoja wa maulamaa wa 
Maliky Ali Ajhury “Walii anapokuwa hai anakuwa kama upanga ndani 
ya ala yake na anapokufa anakuwa kama upanga uliotolewa ndani ya 
ala, nguvu zake za kiutendaji zinazidi“. Maneno haya ameyaandika Abu 
Ali Sanji katika kitabu chake Nurul Hidaya. Jambo la kwamba 
makarama ni haki, limethibitishwa kwa Kitab, sunna na ijmaul umma. 
Mamia ya maelfu ya makarama ya mawalii yametajwa katika vitabu 
thamini mbali mbali“. Imekamilia tarjama kutoka Barika. 


Anasema katika kitabu kiitwacho Mirati madina kuanzia ukarasa 
wa 106 Imepokewa na Ibn Huzayma, Darul Kutny na Tabrany hadithi 
sahihi aliyoisimulia Abdulla bin Omar inasema “Mwenye kutembelea 
kaburi langu,ana haki ya kupata shufaa yangu”. Hadithi hii pia imo 
katika kitabu cha Imam Munawy kiitwacho Kunuzud dakaik. Pia 
hadithi aliyoitaja ibn Hibbany isemayo “Atakaelizuru kaburi langu 
baada ya kifo changu, ni kama amenizuru niko hai) na hadithi ya 
Tabarani “Mwenye kulizuru kaburi langu,nitamtakia shufaa”. 
Imepokewa na Imam Bazzari kwamba amesimulia Abdalla ibn Omar 
“Mwenye kulizuru kaburi langu, amehalalikiwa na shufaa zangu“ na 
kutoka kwa Muslim imesimuliwa na Abdulla bin Omar hadithi marfuu 
ambayo kila muislam anaijua isemayo “Wale wanaokuja Madina kwa 
ajili ya kunizuru, wamepata haki ya shufaa yangu siku ya kiama”. 


Hadithi Sharif iliotajwa na Tabarani,Dari Kutni na Ibn Jawzy 
inayosema “Mwenye kufanya hija,kisha akazuru kaburi langu basi ni 
sawa na kunizuru nikiwa hai“ inatoa habari njema. Katika hadithi 
iliyopokelewa na Dari Kutni inasema “Atakaetekeleza Hija kisha 
asinizuru,basi anakuwa amenisikitisha“ hii inawataja wale ambao 
wanafanya hija kisha wakawa hawalizuru kaburi la mtume bila ya kuwa 
na dharura. 


Mkuu wa chuo kikuu cha Madinatul Munawwara Abdulaziz, katika 
kitabu chake kiitwacho Tahkik wa Izah ameandika kwamba, hizo 
hadithi zote za hapo juu zenye kuhimiza ziara hazina sanadi wala 
dalili.Na kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyya amesema kuwa zote ni 
maudhui. Hali ni kwamba Zarkani, katika sherhe ya Mawahib juzuu ya 
nane na katika kitabu cha Samhudin kitwacho Vafaul vafaa juzuu ya 
nne hadithi sharif hizi zimeandikwa kwa urefu vyanzo vyake na 
kwamba ni Hadithi Hasan,hivyo imeambiwa kuwa hayo maneno ya Ibn 
Taymiyya ndio maudhui. Mkuu wa chuo cha Madina na walimu 


-74- 


wenziwe ambao ni wahabi,wanajaribu kuyatia dosari maandishi ya 
wanazuoni wa ahlu sunna kwa ajili ya kuieneza imani yao kwa vitabu 
duniani kote. Ili kuyadanganya mataifa yote ya dunia,waislam na wasio 
waislam, wanatumia siasa mpya ili kujitambulisha kuwa wao ni 
waislam wa kweli. Wameanzisha taasisi iitwayo Rabitatul alam Islam. 
Kutoka kila nchi walichagua kiongozi wa dini alie jahili, wakamkodi na 
kuwaleta pamoja hapa. Kila mmoja wanamlipa mshahara wa mamia ya 
dhahabu. Viongozi hawa wa dini wasio na habari ya vitabu vya 
wanazuoni wa Ahlu sunna, wanatumika kama vikaragosi. Ili kueneza 
imani yao kutoka katika taasisi hii kwenda duniani kote wametoa kile 
walichokiita fatwa za Umoja wa waislam wa dunia. Miongoni mwa 
fatwa zao za kizushi ni ile waliyoitoa mwezi wa Ramadhan Sharif 
mwaka 1395 (1975 m.) isemayo “Ni fardhi kwa wanawake kusali swala 
ya Ijumaa. Khutba za Ijumaa na za Idi,kila taifa watasoma kwa lugha 
yao”. Mmoja wa mjumbe wa jiko hilo la fitna na ufisadi lililoko huko 
Makka,ambae pia ni mfuasi wa Maududi,aitwae Sabri, aliipeleka 
haraka fatwa hii huko India. Majahili wenye mishahara mikubwa na 
wanaokaa katika majumba ya ghorofa wakaanza kuwalazimisha 
wanawake kusali swala ya Ijumaa. Wakaanzisha kusoma khutuba kila 
eneo kwa lugha yake. Waislam wa kweli,wanazuoni wa Ahlu sunna wa 
India walipoona harakati hizi,wakatayarisha fatwa na kuieneza ili 
kuzizuia. Wahabi wakashindwa kujibu maandishi hayo ya kielimu hivyo 
wakashindwa kusimama dhidi ya neno la haki. Katika jimbo la Kerala 
lililo kusini mwa India,mamia ya wanazuoni walifahamu kuwa 
walidanganywa hivyo wakaleta toba na wakarudi tena katika safu za 
Ahlu sunna. Fatwa hizi, zenye kutegemea rejea zenye nguvu za vitabu 
vya wanazuoni wa ahlu sunna, nne zake zilichapishwa kwa ofset na 
kuenezwa kwa mataifa yote. Kila sehemu viongozi wa dini wa uhakika 
waliwazindua waislam dhidi ya jambo hili na kufanya kazi ya kuuzima 
moto unaounguza Uislam kupitia ndani na kuugawa. Alhamdulillah 
katika kila sehemu duniani, kuna vijana wenye roho safi,walioamka na 
wenye kuweza kutofautisha haki na batil. 


Anasema Ibn abidin juu ya khutba ya Ijumaa, takbira ya ufunguzi na 
dua za ndani ya swala “Kusoma khutba kwa lugha nyengine isiyokuwa 
kiarabu ni sawa na kuleta takbira ya ufunguzi kwa lugha nyengine. 
Nayo ni sawa na dua nyengine za ndani ya swala. Dua na dhikri zilizo 
ndani ya swala kuzisoma kwa lugha isiyo ya kiarabu ni makruh tahrimy. 
Hadhrat Omar alikataza”. 


Wakati akielezea wajibu wa swala amesema “Kufanya mambo ya 
makruh tahrimy ni dhambi kubwa. Yule mwenye kuendelea kufanya 


-75- 


basi uadilifu wake utapotea”. Anasema Tahtawy “Mwenye kuendelea 
kufanya dhambi ndogo huwa fasik. Imam aliye fasik au mwenye 
kufanya bid'a haifai kusali nyuma yake. Na aende mtu kusali msikiti 
mwengine”. Masahaba wakarimu na matabii adhimu 
rahimahumullahu jamia, kote Asia na Afrika walisoma khutba kwa 
kiarabu. Kwa sababu kusoma sehemu ya khutba au khutba yote kwa 
lugha isiyo ya kiarabu ni makruh tena bid'a na kufanya jambo la bid'a 
ni dhambi. Wasikilizaji walikuwa hawajui kiarabu na hawakuzifahamu 
khutba. Elimu ya dini pia walikuwa hawana. |Ililazimu kuwafunza. 
Pamoja na hayo yote,khutba yote ilisomwa kwa kiarabu. Ndio maana 
kwa miaka mia sita sasa,pamoja na kwamba imetakiwa sana hutba 
zisomwe kwa lugha ya kituruki ili watu wafahamu, lakini Sheykhulislam 
wa dola ya Othman na wanazuoni wengine wakubwa kwa vile wanajua 
kuwa hili halijuzu basi hawakutoa ruhusa. 


Hadithi sharif iliyosimuliwa na Abu hurayra na ikapokewa na 
Bayhaky inasema “Yeyote atakaenisalimia, Allahu taala anairejesha 
roho mwilini mwangu,nami huisikia salamu yake”. Kufuatana na 
hadithi sharif hii amesema imam Bayhaky kwamba mitume alayhimu 
salam ndani ya makaburi yao hufufuliwa na kuwa na maisha 
tusiyoyafahamu sisi. 


Wahabi aliyeko Madina aitwae Abdulaziz bin Abdulla katika kitabu 
chake Alhaj wal umra katika ukurasa wa 66 ameiandika hadithi hii na 
kusema kuwa inathibitisha kuwa yeye ni maiti. Na katika ukurasa huo 
huo anasema kuwa yuko hai ndani ya kaburi lake kwa namna 
isiyojulikana. Maneno yake hayakubaliani. Hadithi hii inatoa habari 
kwamba anaposalimiwa roho yake inakuja na kujibu salam. Tena katika 
kitabu hiki,kuna hadithi mbili zilizoandikwa ukurasa wa 73 zinazoeleza 
kwamba “Wakati wa kuzuru kaburi, assalamu alaykum ahla diyari 
minal muuminina” kusema hilo kumeamrishwa. Hadithi sharifu hii 
inaamrisha kutoa salamu wakati wa kuzuru makaburi ya waislam wote. 
Salamu hutolewa kwa mwenye kusikia. Mwenye kusikia ndio 
husemezwa. Hadithi hizi wanazitaja lakini bado wanasema kuwa maiti 
hasikii. Mwenye kusema maiti anasikia wanamwita mshirikina. Aya 
tukufu na hadithi sharif wanazipa taawil isiyo sahihi. 


Kuna hadithi nyingi zenye kuonesha kuwa mtume yuko hai kaburini 
kwake uhai usiofahamika “Mwenye kuleta swalawat pembeni ya 
kaburi langu huwa ninasikia. Na yule mwenye kuleta swalawat 
akiwa mbali, huwa ninapewa habari” na katika hadithi nyengine 
“Ikiwa mtu ataleta swalawat kaburini kwangu, Allahu taala analeta 
malaika na kunijulisha hiyo swalawat. Siku ya kiama nitamshufaia 


- 76- 


mtu huyo”. Hadithi hizi ni mashuhuri na zimeandikwa katika vitabu 
sita. 


Iwapo muislam atakwenda kwenye kaburi la muislam ambaye 
alikuwa akimjua duniani na akamsalimia,yule alie kaburini humfahamu 
yule aliyetoa salamu na akamjibu. Katika hadithi sharif iliyosimuliwa na 
Ibn Abidunya inasema kwamba muislam akimsalimia maiti anaemjua 
maiti huyo humfahamu, akafurahi na kumjibu. Ikiwa atamsalimia maiti 
asiemjua basi hujibu salamu kwa furaha. Iweje mashahidi na watu 
wema rahimahumullahu taala waweze kumfahamu anayetoa salamu 
halafu iwe mtume wa Allah swallallahu alayhi wasallam asiweze 
kumfahamu. Kama ambavyo jua linaeneza muangaza katika anga lote, 
basi hivyo hivyo na mtume wa Allah swallallahu alayhi wasallam 
salamu zote anazotolewa kutoka kila upande anaweza kuzijibu. 


Moja ya hadithi sharif inasema “Baada ya kufa kwangu, nitakuwa 
ninasikia kama nilie hai” na katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Yaala 
inasema “Mitume wako hai ndani ya makaburi yao,wanasali”. 
Ibrahim bin Bishar, Sayyid Ahmed Rifai na mawalii wengine wengi 
wamesikia jawabu ya salamu waliomsalimia mtume wa Allah. 


Wakati alipoulizwa Hadhrat Jalaludyn Suyuty (Je ni kweli kwamba 
Sayyid Ahmad Rifai aliubusu mkono mtukufu wa Mtume wa Allah) 
alijibu kwa kuandika kitabu kiitwacho Sharaful Muhkam. Katika kitabu 
hiki amesema kwamba mtume swallallahu alayhi wasallam yuko hai 
ndani ya kaburi lake na anasikia na kujibu salamu anazotolewa na hili 
limethibiti kwa dalili za kiakili na za kunukuu. Pia kitabu kinaeleza kuwa 
katika usiku wa Miraji, Mtume wa Allah alimuona Musa akisali ndani 
ya kaburi lake. 

Katika hadithi sharif iliosimuliwa na Aisha Sidika, Mtume anasema 
“Maumivu ya nyama yenye sumu niliyokula Haybar, bado 
ninayasikia. Kutokana na sumu hiyo mshipa wangu wa damu wa 
aorta sasa umekuwa haufanyi kazi”. Hadithi sharif hii inaonesha kuwa 
Allahu taala, mbali na kumpa utume yule aliye bora wa viumbe wote 
Muhammad,bali pia alimpa daraja ya Ushahidi. Katika maana ya aya ya 
169 ya surat Ali Imran inasema “Wala msiwadhanie wale waliouliwa 
katika njia ya Allah ni wafu. Wako hai kwa Mola wao na 
wanaruzukiwa”. Bila ya shaka Mtume huyu mtukufu alielishwa sumu, 
yuko juu kabisa ya daraja hilo la heshima. 

Katika hadithi iliyotajwa na Ibn Habban inasema “Mitume 
alayhimu salam miili yao haiozi. Wakati muumin anaponitolea 
swalawat, malaika huniletea mimi hiyo swalawat na hunambia fulani 
mtoto wa fulani amekupa swala na salam”. 


ia 


Katika hadith iliyopokewa na Ibn Maja “Siku ya Ijumaa nitoleeni 
swalawatu nyingi. Swalawatu mnazonitolea hutambulisha”. Mmoja 
kati ya waliosikia, Abu dardaa radhiyallahu anhu aliuliza: Baada ya kufa 
pia unatambulishwa? Akajibu “Ndio baada ya kufa pia 
ninatambulishwa. Kwa sababu dongo limeharamishiwa kuiozesha 
miili ya mitume. Baada ya kufa wanakuwa hai, hali ya kuwa 
wanaruzukiwa”. (Hadithi hii pia imeandikwa mwishoni mwa kitabu 
cha Sanaullah Pani-puti kiitwacho Tadhkiratul Mawtaa wal kubur. 
Kitabu hicho ni cha kiajemi na kimechapishwa mwaka 1310 (1892M) 
huko Delhi kisha kikachapishwa tena Istanbul na Hakikat Kitabevi 
mwaka 1990). 


Hadhrat Omar radhiyallahu anhu baada ya kuikomboa Audus sharif 
kutoka mikono ya makafiri, alikwenda moja kwa moja kwenye Hujra 
saadat kulizuru kaburi la mtume na akamtolea salamu. Omar bin Abdul 
aziz alikuwa akipeleka mfanya kazi kutoka Sham kwenda katika kaburi 
tukufu kwa ajili ya kupeleka swala na salamu. Abdulla bin Omar alikuwa 
akirudi safari, moja kwa moja huenda kwenye Hujratu saada, na 
akaanza na kumsalimia Mtume wa Allah, kisha Abubakar na mwisho 
baba yake Omar. Anasema Imam Nafii kwamba Nimemuona Hazrat 
Abdulla bin Omar zaidi ya mara mia akija kwenye kaburi sharif na 
kusema “Assalamu alayka ya Rasulallah”. Siku moja Hadhrat Ali alikuja 
katika msikiti sharif na alipoyaona makamu ya sayyidat Fatima 
radhiyallahu anha alilia sana. Kisha akaenda kwenye Hujratu sharif 
akalia sana na kusema “Assalamu alayka ya Rasulallah na assalamu 
alaykuma enyi ndugu zangu wawili” akawasilimia Abubakar na Omar 
radhiyallahu anhuma. 


Kufuatana na Imam Adham Abu hanifa, kwanza inabidi mtu afanye 
hija kisha ndio aende Madinatu munawwara kumzuru Mtume wa 
Allah. Abulayth Samarkandy nae ametoa fatwa hivyo hivyo. 


Kadhi lyad, mwenye kitab cha shifaa, mwanazuoni wa kishafii imam 
Nawawy na mwanazuoni wa Hanafy Ibn Humam rahimahumullahu 
taala wamesema kwamba kwa ijmaa ya umma ni lazima kuzuru Kabri 
saadat. Baadhi ya wanazuoni wamesema kuwa ni wajib kuzuru 
makaburi inatambulika kuwa ni jambo la sunna na hilo limeandikwa 
katika kitabu cha wahabi kitwacho Fat-hul Majid. 

Katika Suratu Nisaa aya ya 63 “Baada ya kuzidhulumu nafsi zao 
ikiwa watakuja kwako, wakataka msamaha kwa Allah na mtume 
akawatakia msamaha, bila ya shaka watamkuta Allah ni mwenye 
kukubali toba na mwenye rehema”. 


-78- 


Aya hii inajulisha kuwa mtume wa Allahu taala atatakia shufaa na 
shufaa yake itakubaliwa. Vile vile inaamrisha watu kulijia kaburi tukufu 
kutoka mbali kwa ajili ya kuja kutaka shufaa. 


Hadithi sharif isemayo “Msifunge safari ila kwa kuzuru misikiti 
mitatu”, inafahamisha kwamba ni thawabu kufanya safari refu kwa 
ajili ya kuzuru msikiti mtukufu wa Makka, msikiti wa mtume wa Madina 
na masjijidi Aksaa. Kwa hivyo yule atakae kwenda Hija na akawa asizuru 
kaburi la mtume lililo katika msikiti wa mtume wa Madina, atakosa 
thawabu hizi. 


Imam Malik amesema kwamba “Ni makruh kwa wale wanaokuja 
kuzuru Kabri saadat, kusimama muda mrefu kwenye Hujra saadat”. 
Imam Zaynul Abidin wakati akilizuru kabri saadat alikuwa husimama 
katika nguzo iliyo upande wa Rawdha mutahhara na wala alikuwa 
hasogei zaidi. Hazrat Aisha,hadi mwisho wa uhai wake, alikuwa akizuru 
Hujratu saada kwa kusimama upande wa nje wa mlango na kuelekea 
kibla. 


Mmoja wa maulamaa wa hadithi, Hadhrat Abduladhim Mundhir 
amesema makusudio ya hadithi isemayo “Msilifanyie sikukuu kaburi 
langu” ni kwamba “Kaburi langu msilizuru mara moja tu kwa mwaka 
kama sikukuu. Fanyeni jitihada kulitembelea mara kwa mara”. Kwa vile 
hadithi isemayo “Msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi” ina 
maana ya kuwa msizifananishe nyumba zenu na makaburi kwa 
kutokuswali ndani yake, basi maana ya hadithi aliyoitoa Mundhir nayo 
inafahamika kuwa sahihi. Kwa sababu haijuzu kusali kwenye makaburi. 
Hadithi hii pia inaweza kuwa na maana kwamba “Msipange siku 
maalum kwa kutembelea kaburi langu, kama ilivyo kwa sikukuu”. 
Mayahudi na wakristo walikuwa wakiimba, kupiga ala za muziki na 
kufanya sikukuu wakati wa kutembelea makaburi ya mitume wao. 
Nyinyi msifanye hivyo, wakati wa ziara msifanye mambo ya haramu ya 
sherehe ya sikukuu na tumbuizo za ala za muziki, wala msikusanyike 
mkaleta sherehe zozote. Wakati wa ziara mtu ataleta salam na dua na 
hatokaa muda mrefu. 


Imam Adham Rahimahullahu taala amesema “Kulizuru Kabri saadat 
ni sunna yenye thamani kubwa kabisa”. Kuna wanazuoni wanaosema 
kuwa ni wajib. Na katika madhehebu ya Shafii anaweza mtu kuweka 
nadhiri kulitembelea kabri saadat. 

Katika Mir'atil Madina kuanzia ukurasa wa 1282 anasema Allahu 
taala “Lau kama nisinge kuumba wewe. basi nisingeumba kitu 
chochote”.Hii inaonesha kuwa Muhammad alayhissalam ni habibullah 
na kwamba anampenda sana. Hadithi kudsi hii pia imeandikwa na 


- 79- 


imam Rabbani katika Maktubat, juzuu ya tatu barua ya 122. Hata kwa 
mtu duni, ikiwa ataombwa kitu kupitia ihsani ya mtu ampendae, basi 
huwa hakatai. Mwenye kupenda ni mwepesi kufanya jambo kwa ihsani 
ya ampendae. Iwapo mtu atasema “Ewe mola, mimi naomba unipe 
kitu fulani kwa ihsani ya mpenzi wako Muhammad” basi ombi hili 
halikataliwi. Ila si vyema kuomba mambo ya kijinga yasiyo na thamani 
ya kidunia, kisha ukatumia ihsani na heshima ya mtume kama wasila. 


Imam adham Abu Hanifa rahimahullahu taala amesema Nilikuwa 
Madina. Mmoja wa waja wema, sheikh Ayyub Sahtiyany aliingia katika 
masjiidu sharif nami nikaingia nae. Hadhrat Sheikh aliligeukia kaburi la 
mtume hali ya kukipa kibla mgongo. Kisha akatoka nje. Anasema Ibn 
Jamaa katika Mansaki Kabir Wakati wa ziara atasali rakaa mbili karibu 
na minbar, aombe dua kisha aiendee hujra saada kwa upande wa 
kibla,kichwa cha mtume kiwe upande wa kushoto na asimame umbali 
wa mita mbili kutoka ukuta wa Markadu sharif kisha pole pole ukuta 
wa kibla atauwacha nyuma yake na atakapogeukia Muwajaha saadat 
atatoa salam. Hivi ndivyo ilivyo katika madhehebu yote. 


Wakati akielezea maafa ya ulimi ya ishirini na tatu katika Hadika 
anasema “Wakati wa kuomba dua, kutaka kitu kwa Allahu taala na 
kusema kwa haki ya mtume au kwa haki ya walii fulani, akiwa hai au 
amekufa ni makruh tahrimy. Yaani Allahu taala halazimiki kufanya 
alitakalo mtu yeyote kwa sababu Allahu taala hana haki ya mja wake 
yeyote. Sawa, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini Allahu taala amewaahidi 
baadhi ya wale awapendao katika waja wake na kuwapa baadhi ya haki 
kwake kwa maana ya kwamba atawapa watakaloomba. Jambo hili la 
kuwa amewapa ihsani waja wake kwa kuwa na haki kwake limetajwa 
katika Kur-an karim. Mfano aya isemayo “Ni haki juu yetu kuwasaidia 
waumini”. Anasema katika fatwa ya Bazzaziyya “Inajuzu kumuomba 
Allahu taala dua na kutaja jina la walii au nabii alie hai au aliekufa na 
kutumia ihsani yake”. Katika Sherhe ya Shir'a (kuombwa kwa kutumia 
wasila wa mitume yake au waja wake salih) na katika Hisnul hasin pia 
amesema hivyo Inaonekana kwamba wanazuoni wa kiislam 
wamejuzisha, kumuomba Allahu taala dua kwa kutumia wasila wa haki 
na heshima aliyowapa wapenzi wake. Hakuna mwanazuoni anaesema 
kwamba ni shirki kufanya hivyo, kwa kudhani kwamba, waja wana haki 
juu ya Allahu taala na kwamba ni kutokana na haki hiyo ndio 
wanamtaka Allahu taala awafanyie. Ni wahabi pekee ndio wadhaniao 
na kusema hayo. 


Katika Fathul majid pamoja na kwamba kwa kawaida huzisifu sana 
fatwa za Bazzaziyya na kuzipa kipaumbele katika kutolea dalili, hapa 


-80- 


amempinga. Katika Berika katika kuelezea maafa ya ulimi anasema 
(Kusema kwa haki ya nabii au walii, hii ni sawa na kusema haki iliyo 
katika unabii wake au uwalii wake. Mtume wetu kwa nia hiyo alisema 
“Kwa haki ya mtume wako Muhammad” na katika vita aliomba 
msaada kwa Allahu taala kwa kupitia haki ya mafakiri wa muhajirina. 
Miongoni mwa wanazuoni kuna wengi waliyoomba dua na kuandika 
katika vitabu vyao “Kwa haki ya wale ambao walipokuomba uliwapa” 
au “Kwa haki ya Muhammed Ghazali”. Dua kama hizi zinapatikana kwa 
wingi katika Hisnul hasin. Katika tafsiri ya Ruhul bayan, wakati 
akitafsiri Suratul Maida aya ya 18 ametaja hadithi sharif iliyotolewa na 
Omar Faruk inayosema “Wakati Adam aleyhis salaam alipokosea 
alisema Ya Rabbi. Kwa haki ya Muhamad aleyhis salaam nisamehe. 
Allah akasema, Muhammad bado sijamuumba,umemjua je? Wakati 
uliponiumba na ukaniruzuku roho yako nilinyanyua kichwa. Katika 
guo la arshi yakonikaona imeandikwa “Lailaaha illallah Muhammadu 
rasulullah”. Wewe, pembeni ya jina lako, huandika jinala yule 
umpendae zaidi. Hivyo nikajua kuwa huyo ndiye umpendaye zaidi. 
Allah akamjibu, Ewe Adam umesema kweli. Miongoni mwa waja 
wangu, huyo ndiye nimpendae zaidi. Na kwa hivyo nimekusamehe. 
Lau kama si yeye basi nisingekuumba”. Hadithi hii sharif imeandikwa 
katika kitabu cha imam Bayhaky kiitwacho Dalail. Pia imeandikwa 
katika kitabu cha Alusy kiitwacho Ghaliyya. 


Katika Fathul majid ukarasa 259 imeandikwa kuwa Hadhrat Zeynil 
abidin Ali rahimahullah alimuona mtu aliekuja kwenye kaburi la mtume 
na akawa anaomba dua.Alimkataza na kumsomea hadithi isemayo 
“Mimi nisomeeni swalat popote mlipo salam mnazonitolea 
zinanifika”. Mwenye kitabu akaieleza hadithi kimakosa kwa kusema 
“Hapa inafahamika kuwa imekatazwa kuja kaburini kwa kuomba dua 
na kuleta swalat. Hii ni sehemu ya kulifanyia kaburi sikukuu. Ni 
marufuku kwa mtu aliekuja kusali katika msikiti wa mtume, kwenda 
kwenye kaburi lake kwa ajili ya kumtolea salamu. Masahaba 
hawakufanya hivyo. Na wale waliofanya waliwazuia. Mitume hupewa 
habari ya swala na salamu zinazotolewa na umma wake. Mambo 
mengine hapewi habari”. Ili kuzuia hili, serikali ya Suud imeweka askari 
ndani ya msikiti wa Madina katika Hujrai Saadat na hayo yameandikwa 
katika ukarasa wa 234. 

Yusuf Nabhani ameyajibu haya katika sehemu mbali mbali za kitabu 
chake kiitwacho Shawahidul Hak. Katika ukurasa wa 80 amesema 
kuwa imam Zeynil abidin hakukataza kufanya ziara kwenye kaburi la 
mtume. Alichokataza ni zile ziara zisizowiana na mafunzo ya kiislam 


-81- 


zilizopoteza heshima. Mjukuu wake Jafar Sidik akitembelea Hujra 
saadat akisimama kwenye nguzo iliyo upande wa Rawdha na kumtolea 
salamu mtume wa Allahu taala na akisema kichwa chake kiko hapa. 
Maana ya “Msilifanyie kaburi langu sikukuu” ni kwamba msilizuru 
katika nyakati fulani tu kama ilivyo sikukuu. 


Fanyeni ziara kila wakati. Anasema Abu Abdulla Kurtuby katika 
Tazkira ukarasa wa 88 na 106 mtume wa Allahu taala anapewa habari 
ya matendo ya umma wake kila siku asubuhi na jioni. Katika ukarasa 
wa 89 na 116 anasema Khalifa Mansur wakati akimzuru mtume 
alimuuliza Imam Malik, nielekeze uso wangu upande wakaburi au 
upande wa kibla? Imam Malik akamwambia Vipi uso wako utauelekeza 
asiokuwepo mtume wa Allahu taala. Yeye swallallahu alayhi wasallam 
ndiye wasila wa kusamehewa wewe na baba yako Adam. Katika 
ukarasa wa 92 anasema hadithi isemayo Zuruni makaburi ni amri. 
Iwapo wakati wa ziara kutakuwa na jambo la haramu linalofanyika, 
basi hilo jambo ndilo litakalokatazwa lakini ziara haitokatazwa. Katika 
ukarasa wa 98 anasema Imam Nawawy anasema katika kitabu 
kiitwacho Adhkar “Ni sunna kuzuru kaburi la mtume na watu wengine 
wema na kusimama sana pembeni ya kaburi”. Katika ukarasa wa 100 
anasema Katika Fathul Kabir Ibn humama ameandika hadithi 
iliyopokelewa na Dari Kutni na Bazzary. Hadithi hii inasema “Wale 
ambao wamekuja kwa ajili ya kunizuru mimi tu pasi na kazi nyengine, 
basi imekuwa ni haki juu yangu kuwatakia shufaa siku ya kiama”. 
Anasema katika ukurasa wa 118 “Allahu taala amewapa mawalii 
makarama. Makarama hayo yameonekana hata baada ya kufa kwao. 
Baada ya kufa pia wameyadhihirisha. Inajuzu kuwafanya hawa ni 
wasila wakati wa kumuomba Allahu taala. Lakini inatakiwa afanye 
Istighatha kwa namna ambayo inajuzu. Majahil walikuwa wakisema 
kama utanitekelezea takwa langu au mgonjwa wangu ukimponya basi 
nitakupa kitu fulani kwa wingi fulani. Kufanya hili haijuzu. Ila hili 
haliitwi shirki wala ukafiri. Kwa sababu hata mtu awe jahili vipi, 
haitakidi kuwa huyo walii ndio anatoa hicho kitu.Walii anakuwa ni 
wasila tu, ili Allahu taala atoe hicho kitu. Anahisi kwamba huyo ni 
mpenzi wa Allahu taala. Hivyo huwa anamwambia “Nitakie jambo 
langu kwa Allahu taala. Ombi lako wewe Allahu taala halikatai”. Hii ni 
kwa sababu Mtume wa Allah swallallahu alayhi wasallam amesema 
“Kuna watu wengi huko wanaodhaniwa kuwa hawana thamani lakini 
uhakika ni kwamba hao ni waja vipenzi wa Allah. Wakiomba jambo 
lifanyike basi bila shaka Allah huliumba jambo hilo”. Hadithi sharif hii 
imeandikwa pia katika kitabu cha wahabi kiitwacho Fathul majid 
ukurasa wa 381. Waislam kwa kuziamini hadithi hizi ndio wanawafanya 


ua 


mawalii wasila. Imam Ahmad, Imam Shafii, Imam Malik na Imam 
Adham Abu Hanifa wote wanasema kwamba “Inajuzu kutabaruku kwa 
makaburi ya mawalii”. Hivyo mtu yeyote ambae anaitakidi kuwa yeye 
ni ahlu sunna na anamfuata mmoja wa maimam wanne wa ahlu sunna, 
basi nae atatakiwa aseme kama walivyosema wao. Katika Fatwa 
Hindiyya wakati akielezea juu ya kumfanyia mtu Hijja anasema 
“Inajuzu kumpa mtu mwengine thawabu za ibada iliyofanyika. Chini ya 
muktadha huu basi swala, funga, sadaka, hijja Kusoma Kur-an karim, 
ziara za kaburi la mtume, mashahidi, mawalii na watu wema, kumpa 
sanda maiti na mambo mengine yote ya kheri na mema thawabu zake 
anaweza kupewa mtu mwengine”. Hapa pia inafahamika kwamba 
kuzuru makaburi ni jambo lenye kumpatisha mtu thawabu. (Kuna aina 
nyingi za dhikri. Moja wapo ni kusema “Allahu akbar, Allahu akbar, 
Lailaha illa Ilahu Allahu akbar. Allahu akabar walillahil hamd”. Hii pia 
huitwa Takbir tashrik. Hii inataka mtu aisome sana “Dua ya istighfari” 
pia ni dhikri yenye faida kubwa.) 


Uthibitisho tulioutaja hadi hapa, umeandikwa kwa kirefu katika 
vitabu vyetu vya kiarabu na kiingereza. Allahu taala anawaamrisha 
waislam waungane. Hivyo kila muumin ana wajibu wa kujifunza itikadi 
ya Ahlu sunnat waljamaa, kuamini kwa namna ambavyo wanazuoni 
hawa wakubwa wameeleza katika vitabu vyao na kuungana katika njia 
hiyo ya haki iliyo sahihi. Mtume swallalahu alayhi wasallam ametupa 
habari kwamba njia sahihi pekee ni hiyo ya ahlu sunna. Ni lazima 
kuchukua tahadhari kubwa ili mtu asidanganyike na maneno ya wale 
wapotevu wanaotaka kuwahadaa waislam na viongozi wa dini majahil 
wenye kufanya biashara ya vitabu vya dini na kuandika mambo yenye 
kuvutia, akaachana na njia ya Ahlu sunna. Allahu taala ameweka wazi 
katika suratul Nisaa aya ya 114 kwamba mwenye kugeuka umoja wa 
waislam basi ataingia motoni. Imeandikwa nakuthibitishwa katika 
hashiyat ya Durrul mukhtar ya mwanazuoni mkubwa Ahmed Tahtawy, 
na katika Albasair ala munkirat Tawasul bil makabir kwamba asiefata 
moja ya madhehebu manne basi atakuwa amejitenga na ahlu sunna na 
kwa mtizamo huu wale wasio na madhehebu watakuwa ni wapotevu 
au makafiri. Kitabu hiki kimeandikwa kuwa ni jawabu dhidi ya Fathul 
majid na kilichapishwa huko Pakistan na toleo la pili lilitolewa Istanbul. 

Imethibitishwa katika Attawasul bi nabawiyyiwa Jahalatul 
wahabiyyi kwamba Ibn Taymiya alijitenga na madhehebu ya Ahlu 
sunna. Mchanganyiko wa fikra potofu za Ibn Taymiya na uongo na 
uzushi wa jasusi wa kiingereza Hempher, ndio vilivyozaa uwahabi. 


-83- 


3. Kujenga kuba juu ya kaburi,na kuhudumia katika kuba na 
kuwawashia taa wanaofanya ibada, na kutoa sadaka kwa roho za 
waliokufa ni shirki tena ni kufuru. Watu wa haram mbili hadi sasa 
wanaabudu kuta za makuba. 


Kujenga kuba juu ya kaburi kwa lengo la kupamba na kujionesha ni 
haram. Ikiwa nia ni kulifanya kaburi lisiharibike basi ni makruh. Ikiwa 
nia ni kuwazuia wezi na wanyama wasilifunue basi inajuzu. Lakini haifai 
kulifanya kuwa ni sehemu ya ziara kwa maana ya kwamba kulipangia 
kwamba inalazimika kulifanyia ziara katika nyakati fulani 
zilizoainishwa. 


Si makruh kuzikwa mtu katika jengo ambalo lilikwishajengwa kabla. 
Masahaba wakarimu walimzika mtume na masahaba zake wawili 
ndani ya jengo ambalo lilikwishajengwa. Hakuna kati yao aliyepinga. 
Hadithi zinaeleza wazi kwamba kukubaliana kwao kwa kauli moja 
hakuwezi kuwa upotevu. Anasema mwanazuoni mkubwa Ibn Abidin 
katika Hashiyat Durrul mukhtar katika juzuu ya pili ukarasa wa 232 
“Wanazuoni wachache wamesema kuwa ni makruh kuyafunika 
mashuka makaburi ya mawalii na watu wema au kuweka kilemba 
katika sehemu ya kichwa”. Katika Fatawa hujja anasema kuwa ni 
makruh kulifunika kaburi kwa shuka. Ila kwa mtizamo wetu ikiwa 
itafanywa hivyo kwa kuonesha thamani ya mtu alielazwa hapo 
nakuwafanya wale wanaokuja kuzuru wasimtaje kwa maovu na 
kufanya heshima na adabu kwake basi itajuzu kulifunika. Katika Adilla 
shariyya jambo ambalo halikukatazwa basi huzingatiwa kwa nia yake. 
Ni kweli kwamba katika wakati wa masahaba wakarimu makaburi 
hayakuwekewa kuba wala hayakufunikwa kwa shuka. Ila hakuna katika 
masahaba aliekataa kuzikwa mtume na mashekhe wawili katika 
chumba. Kwa mtizamo huo na kwa kuzingatia hadithi zisemazo 
“Msikanyage juu ya kaburi” na “msiwakosee heshima maiti wenu” 
katika kuzitekeleza na hasa kwa vile hakuna katazo lililopatikana basi 
haiwezi kuwa bid'a kuyajenga haya baadae. Wanazuoni wote wa Fik'h 
wanakubaliana kwamba mara tu baada ya Twawaful wadaa 
inalazimika kutoka masjid haram haraka na kwamba hio ni heshima 
kwa Kaaba Muadhama. Masahaba hawakufanya hilo kwani wao katika 
matendo yao yote walikuwa wakiiheshimu Kaaba.Wale waliokuja 
baadae kwa vile walishindwa kuonesha heshima, basi wanazuoni 
waliamrisha wawe wanatoka msikitini katika hali ya kwenda kinyume 
nyume ili kuwafunza heshima. Waliweza kuwafunza kuwa na heshima 
kama masahaba kwa njia hiyo. Kuyafunika makaburi ya mawalii au 
kuyajengea kuba ni mfano wa hali hii ya kuwafundisha watu 


-84- 


kuyaheshimu kama ilivyokuwa kwa masahaba. Mwanazuoni mkubwa 
Hazrat Abdulghani Nablusi ameyaeleza hayo kwa kirefu katika Kashfu 
nur. Kashfu nur pamoja na kitabu cha Jalaludyn Suyuti kiitwacho 
"Tanvirul halak fi imkani ruuyati nabii jiharan wal malak” 
vilisambazwa kwa kiarabu huko Istanbul mwaka 1393 (1973 m.) 
pamoja na Minhatul Wahabiyya. Huko Saudia kuba huitwa Mash-had. 
Katika makaburi ya Bakii huko Madina, mash-had zilikuwa zimejaa 
lakini zote zimevunjwa na wahabi. Hakuna hata mwanazuoni mmoja 
wa kiislam aliesema kuwa kujenga kuba na kufanya ziara ni shirki na 
ukafiri wala hakupatikana alieyavunja. 


Ibrahim Halebi rahimahullahu taala anasema mwishoni mwa 
Halebi Kabir “Ikiwa mtu atatoa ardhi yake kwa ajili ya kuzikia (mava), 
na akaja mtu akazika maiti wake na akajenga kuba, ikiwa nafasi bado 
ipo katika hiyo mava basi hilo litajuzu. Lakini ikiwa mava imejaa basi 
hilo kuba huvunjwa ili ipatikane nafasi ya kuzika maiti mwengine kwa 
sababu sehemu hiyo ilitolewa wakfu kuzikia watu”.Lau kama kuba 
lingekuwa ni shirki, sanamu, basi ingelazimu kila wakati, katika hali 
zote livunjwe. 


Kuba la kwanza la waislam lililopatikana duniani ni hiyo Hujra 
mutahhara alimozikwa mtume “swallallahu alayhi wasallam”. Bwana 
wetu Rasulullahi “swallallahu alayhi wasallam” alikufa ndani ya 
chumba cha mkewe mpenzi, mama yetu Aisha radhiyallahu anha, 
mwaka wa 11 hijria mwezi wa Rabiul awwal tarehe 12, siku ya 
Jumatatu, kabla ya adhuhuri. Siku ya Jumatano usiku wakamzika ndani 
ya chumba hicho. Hadhrat Abubakar na Hadhrat Omar pia walizikwa 
katika kuba hili nahakuna hata sahaba mmoja aliyezuia jambo hilo. 
Wanapinga muafaka wa kauli moja waliofikia masahaba. Kuipa taawil 
isiyo sahihi dalili yenye shubha, kisha ukakataa Ijmaul umma, hata 
kama hilo haliwi ukafiri, ni jambo la bid'a. 


Chumba cha Aisha radhiyallahu anha kilikuwa na urefu wa mita nne 
na nusu, upana wa mita tatu na mita tatu kwenda juu. Kiljengwa kwa 
matofali ya udongo. Kilikuwa na milango miwili ,mmoja kwenye ukuta 
wamagharibi na mmoja kwenye ukuta wa kusini. Wakati wa ukhalifa 
wa hadhrat Omar alikizungushia hiki chumba ukuta mfupi wa mawe. 
Wakati wa ukhalifa wa Abdullah bin Zubeyr aliuvunja ukuta huu na 
akaujenga tena kwa mawe meusi na akaupiga plasta. Ukuta huu 
ulikuwa wazi juu na kulikuwa na mlango upande wa kusini. Wakati 
alipokufa Hazrat Hassan mwaka 49H, Hazrat Hussein ili kutekeleza 
wosia wa nduguye aliileta maiti ya ndugu yake kwenye mlango wa 
chumba hiki (Hujra saada) ili kutawasulIna kumuombea dua. 


-85- 


Wakadhani baadhi ya watu kwamba anataka kumzika humo na 
wakatokea ambao walilipinga hilo.Ili kuepusha ghasia, akazikwa katika 
makaburi ya Bakii. Ili kuepusha hali mbaya kama hiyo isitokee tena, 
basi ukuta pamoja na mlango wa hicho chumba vyote vikazungushiwa 
tena ukuta mwengine. 


Khalifa wa sita wa Amawy aitwae Walid wakati alipokuwa walii wa 
Madina aliupandisha juu huo ukuta wa mawe na juu yake akajenga 
kuba ndogo. Wakati alipokuwa khalifa, katika mwaka 88 (707 m.), 
wakati wa upanuzi wa msikiti wa Madina, alimuamrisha walii wa 
madina Omar bin Abdil aziz ajenge ukuta mwengine kuzunguka ule 
uliopo. Ukuta huu ulikuwa ni wa pembe tano na haukuwa na mlango. 
(Kwa maelezo zaidi soma kitabu kiitwacho Kiama na Akhera sehemu 
ya mwisho ya mada ya kumi na tano katika mlango wa nasaha kwa 
muislam.) 


Anasema katika kitabu cha wahabi kiitwacho fathul majid kurasa 
wa 133 na unaofuata “Mwenye kutabaruk kwa mti, jiwe au kaburi 
huwa mushrik. Makaburi yamegeuzwa sanamu kwa kujengewa 
makuba juu yake. Watu majahili pia waliabudu watu wao wema na 
sanamu zao. Hivi sasa hayo waliyokuwa wakiyafanya hao na mabaya 
zaidi ya hayo yanafanywa kwenye makuba na kwenye makaburi. 
Kutabaruk kwa kaburi la mtu mwema ni sawa na kuabudiya sanamu la 
Lata. Washirikina hawa wanadhani kuwa mawalii wanasikia hizo dua 
zao na kwamba watawajibu. Wanasema wanajikurubisha kwa wafu 
kwa kuweka nadhiri kwa makaburi na kuyatolea sadaka. Haya yote ni 
shirki kubwa. Mshirikina hata kama yeye mwenyewe atajipa jina 
jengine, bado anabaki kuwa ni mshirikina. Kuwaonesha heshima na 
mapenzi maiti kwa kuomba dua, kuchinja, kuweka nadhiri na mfano 
wa hayo, yote ni shirki hata kama yatapewa jina gani. Washirikina wa 
zama zetu matendo haya wanapoyafanya wanayapa jina la kutukuza 
na kutabaruku na kwamba yanajuzu. Shubha zao hizi ni makosa”. 


Shutuma hizi na uzushi huu wanaofanyiwa waislam wa Ahlu sunna. 
Jawabu zilizotolewa na wanazuoni wa kiislam baadhi yake 
tumezifanyia tarjama kwa kituruki na kuziandikia vitabu. Hapa 
tutaandika machache katika tarjama ya Usulul arbaa fi tardidil 
wahabiyya, katika asili yake ya kwanza. 


Ikiwa yatasomwa kwa uangalifu itafahamika mara moja kwamba 
wahabi wamedanganyika,wameacha njia sahihi na kwamba 
wanawaelekeza waislam kwenye maangamizi. 

Kumtukuza mwengine asiekuwa Allahu taala ni jambo lenye kujuzu 
kufuatana na Kur-an karim,Hadithi sharif,maneno na matendo ya 


-86- 


swalafi salihpia na maelezo ya wanazuoni. Katika maana ya aya ya 32 
ya Suratul Hajj (Yeyote mwenye kuziadhimisha shaairi za Allah, basi 
hilo nitendo la uchamungu). Hii ina mana kuwa kuziadhimisha shaair 
za Allahu taala ni wajib. Shaair maana yake ni nishani, yaani alama. 
Anasema Abdulhak Dehlevi rahimatu rabuh (Shaair ni Mashaair. Shaair 
ni alama. Ni kusema kila kinachopelekea kukumbukwa Allahu taala ni 
shaair). Katika Suratul Bakara aya ya 158 katika maana ya aya (Safaa 
na Marwa ni miongoni mwa Shaair za Allah). Hapa inafahamika 
kwamba Safaa na Marwa sio shaair pekee za Allahu taala na kwamba 
zipo na nyengine. Shaarif siyo maeneo yaitwayo Arafa,Muzdalifa na 
Mina pekee. Anasema Shah Waliyullaah Dehlewi katika kitabu 
kiitwacho Hujjatullahil baligha ukurasa wa 69 (Shaair kubwa za Allah 
ni nne. Kur-an karim,Kaba muadham,mtume wake na swala). Anasema 
Shah Waliyullah rahimahullah katika Altaful kudsukurasa wa 
30(Maana ya kuzipenda shaair za Allahu taala ni kuipenda Kur-an 
karim,mtume sallalahu alayhi wasallam na kaba. Bali hasa ni kukipenda 
kila kitu chenye kupelekea kukumbukwa Allahu taala. Nakuwapenda 
mawalii wa u ni sawa na hilo. (Kwa sababu hadithi sharif inasema “ 
mawalii wanapoonekana, Allah hukumbukwa”. Imeandikwa katika 
Ibn Abi shayba, Irshadu talibin na Kunuzud dakaik. Kwa hadithi sharif 
hii inafahamika kwamba mawalii pia ni katika sharair za Allahu taala. 
Kujuzu kuwatukuza mawalii na maulamaa kwa kujenga kuba juu ya 
makaburi yao imeandikwa pia katika Jamiul Fatawa|. Vilima vya Safaa 
na Marwa vilioko pembeni ya masjidul haram huko Makka vimekuwa 
ni sharairullah kutokana na kuwa Hajara mama yake Ismail alikimbia 
baina ya vilima hivyo. Hii inafanya kukumbukwa mama huyo mtukufu. 
Kwa hivyo yule mbora wa viumbe vyote, mpenzi wa Allahu taala 
Muhammad aleyhis salaam sehemu aliyozaliwa, aliyokulia, aliyofanya 
ibada, aliyofanya hijra, aliposwali, alipokufia na kuba lake tukufu, na 
sehemu za Ali na masahaba wengine watukufu kwa nini zisiwe ni katika 
sharair? Kwa nini wanazivunja sehemu hizo? 


Kama utasoma Kur-an kwa uangalifu na insaf ni wepesi kuona kuwa 
Mtume “swallallahu alayhi wasallam” amefanyiwa Taadhim. Katika 
suratul hujurat katika maana ya aya “Enyi mlioamini. Msimtangulie 
Allah na mtume wake. Na mcheni Allah. Hakika Allah ni mwenye 
kusikia na mwenye kuona. Enyi mlioamini. Msinyanyue sauti zenu 
juu ya sauti ya mtume, wala msimpazie sauti kama mnavyopaziana 
wenyewe kwa wenyewe , zisije zikapotea thawabu zenu hali ya kuwa 
hamjui. Hakika wale wenye kushusha sauti zao mbele ya Mtume wa 
Allah, hao Allahu taala anawajaza tag'wa na watakuwa na maghfira 
na ujira mkubwa. Wale ambao humpigia mayowe kumwita wakiwa 


-87- 


nje wengi wao hawajafikiri. Lau kama wangesubiri mpaka akatoka 
nje ingekuwa vyema”. Mwenye kuzisoma aya tano hizi kwa mazingatio 
na insafu atafahamu kwa kiasi gani Allahu taala amaemuadhimisha 
mtume wake. Ameuamrisha umati wake kwa msisitizo kumfanyia 
heshima na kuwa na adabu mbele yake. Daraja hilo kubwa hufahamika 
vyema kwa kuzingatia kuwa hata kunyanyua sauti mbele yake basi 
inazifanya ibada zote za mja kupukutika. Watu sabini na mbili wa kabila 
la Bani Tamim walikuja Madina na wakamuita Mtume kwa kupaza 
sauti wakiwa nje. Aya hizi zimeshuka iwe ni jazaa kwao. Baadhi ya watu 
wanajisema kuwa wanatokana na kizazi cha Bani Tamim. Kutokana na 
hilo hadithi zisemazo “Watu wasio wapole na watesaji wako 
mashariki” na “shetani ataanzisha fitna kutoka hapa” na akaonesha 
mkono wake upande wa Najdi. Wasio na madhehebu pia huitwa 
Wanajdy kutokana na kuwa harakati zao ziliasisiwa huko Najdi. 


Fitna iliyotajwa na hadithi sharif ilidhihiri baada ya miaka elfu na 
mia mbili. Walitoka Najdi kuja Hijazi na kuwanyang'anya waislam mali 
zao. Wanaume waliwauwa na wanawake na watoto wakawachukua 
mateka. Washenzi hawa walifanya mambo ambayo hata makafiri 
hawakuyafanya. 


FAIDA:Katika aya tukufu zilizo hapo juu zimejirejea kuita “Enyi 
mlioamini”. Hii ni kuonesha kuwa waislam watakaokuja hadi siku ya 
kiama wanatakiwa kumuheshimu mtume wa Allah “swallallahu alayhi 
wasallam”. Lau kama ingekuwa inawahusu masahaba tu basi 
ingesemwa “Enyi masahaba” kama tunavyoona ilivyosemwa “Enyi 
wake wa mtume” na “Enyi watu wa Madina”. Ili kutambulisha 
kwamba Swala, funga, hija na zaka na ibada nyengine ni fardhi kwa 
waislam wote hadi siku ya kiama ndio maana ikatumika “Enyi 
mlioamini”. Kwa hivyo madai ya wahabi kwamba mtume “swallallahu 
alayhi wasallam” anafaa kuadhimishwa akiwa hai tu na kwamba baada 
ya kufa haihitaji kuonesha heshima na kutaka msaada kwake, hapa 
yatakuwa yamebatilishwa. 


Aya za hapo juu zinaonesha kwamba pamoja na Allahu taala, wako 
na wengine ambao inafaa kuwaadhimisha. Katika suratul bakara aya 
ya 104 katika maana ya aya inasema “Enyi mlioamini msiseme Ra'ina 
bali semeni n'dhurnaa. Na zifuateni hukmu za Allah”. Waumini 
walikuwa wakitumia neno Rai'na kwa maana tuchunge au tukinge.Kwa 
lugha ya kiyahudi Rai'na ina maana ya kutusi au kusema vibaya hivyo 
Wayahudi wakimwambia mtume “swallalau alayhi wasallam” neno 
hilo kwa maana hiyo. Kutokana na ubaya wa maana yake ndio Allahu 
taala akawakataza waumini wasitumie neno hilo. Katika maana ya aya 


Fa 


ya 33 ya suratul Anfal “Allah hatowaadhibu hali ya kuwa uko nao”. 
Hii ni ahadi ya kwamba hapatashuka adhabu hadi siku ya kiama. Aya 
hii karim inakataa maneno ya wahabi wenye kusema “Yeye 
ameshaondoka hayupo. Ameshakuwa dongo”. 


Katika Suratul Bakara aya ya 34 “Wakati tulipowaambia malaika 
wamsujudie Adam, wakasujudu wote isipokuwa Iblis”.Katika aya hii 
waliamrishwa kumuadhimisha Adam. Shetani alikataa kumuadhimisha 
mwengine asiekuwa Allahu taala, na kuwadharau mitume, hivyo amri 
hii hakuitekeleza. Wahabi pia wako katika njia ya shetani. Yusuf aleyhis 
salaam alisujudiwa na baba yake,mama yake na ndugu zake kwa lengo 
la kumuonesha heshima. Lau kama heshima na taadhima ni Shirki basi 
Allahu taala asingewasifu kwa mambo hayo waja wake wapenzi. 
Kufuatana na Ahlu sunna kumsujudia mwengine asie kuwa Allahu taala 
ni haram. Ni haramu kwa sababu inafanana na sijda ya ibada na wala 
sio kutokana na kuadhimisha. 


Shetani kila alipojitokeza mbele ya Rasulullah sallalahu alayhi 
wasallam, alijitokeza kama mzee wa Najdi. Wakati makafiri 
walipokuwa wamekaa katika Darun Nadwa wakipanga mashauri ya 
kumuua mtume, shetani alijitokeza kama mzee kutoka Najdi na 
akawafundisha njia bora ya kuweza kumuua Mtume “swallallahu 
alayhi wasallam”. Tangu siku hiyo Shetani akapewa jina la Sheykhul 
Najdy. Katika kitabu kiitwacho Musamara anasema Muhyidin Arabi 
kwamba wakati makureshi wana fanya ukarabati wa Kaba kila kiongozi 
wa kabila alitaka yeye ndie aliweke Hajarul aswad katika sehemu yake. 
Wakasema “Kesho asubuhi atakaekuja mwanzo tutamfanya ndie 
hakimu wetu. Yeye ndie ataamua nani atakaeliweka.” Mtu wa mwanzo 
alietokeza akawa ni Mtume wa Allah sallallaahu alayhi wasallam, wakati 
huo akiwa na umri wa miaka ishirini na tano. Wakasema “Huyu 
anaekuja ni muaminifu na maneno yake tutayafuata” Mtume 
akawaambia “Lete kilemba na jiwe liwekeni juu yake. Kisha kila mtu 
akamate ncha na mulipeleke pamoja hadi hapo linapotaka kuwekwa” 
Kisha kwa mikono yake mitukufu akalinyanyua jiwe kutoka juu ya 
kilemba na kuliweka katika sehemu yake kwenye kaba. Hapo shetani 
akajitokeza tena kama shekhe wa Najdi na akamwambia “Na jiwe hili 
lichukue uliweke pembeni yake ili liweze kulisaidia hilo” Lengo lake 
lilikuwa ni kwamba hilo jiwe kongwe baadae litenguke na kulifanya 
Hajaril Aswad nalo lipanguke kisha watu waseme kuwa rasulullahi 
sallalahu alayhi wasallam ana mkosi. Mtume wa Allah alilifahamu hili 
na akasema “Audhu billahi mina shaytani rajym”. Hapo hapo shetani 
alikimbia na kutoweka. Kutokana na maandishi haya ya Muhyidin 


-89- 


Arabi, shetani akapata umaarufu dunia nzima kuwa ni shekhe wa Najdi 
na hili likawaudhi sana na ndio sababu wakawa hawampendi walii 
huyu mkubwa. Wamefika hata kumuita kafiri. Hapa inafahamika kuwa 
wasio na madhehebu Ustadh wao na mwanzilishi wao ni shetani. Ndio 
maana wakawa wanazivunja sehemu tukufu, tunu zilizobaki kutoka 
kwa mtume. Wanadai kwamba sehemu hizi zitawafanya watu wawe 
washirikina. Lau kama kuomba dua katika maeneo matukufu ni shirki, 
basi Mtume wa Allah asingetuamrisha twende Hija. Mtume 
“swallalahu alayhi wasallam” asingelibusu hajaril aswad wakati wa 
kufanya twawafu. Dua zisingeombwa huko Arafa na Mina. Mina 
kusingerembewa mawe na pasingeendwa mbio baina ya Safaa na 
Marwa. Maeneo haya matukufu yasingeadhimishwa kama hivyo. 


Wakati Ansari wamejikusanya katika sehemu yao alipokuja Raisi 
wao Sa'ad bin Muadh mtume aliwaambia “msimamieni raisi wenu”. 
Amri hii ni kwa ajili ya kumuadhimisha Sa'ad. Si sahihi kusema kuwa 
Sa'ad alikuwa ni mgonjwa na amri hii ilitolewa kwa ajili ya kumshusha 
juu ya mnyama. Laiti kama ingekuwa ni kwa ajili ya kumshusha juu ya 
mnyama basi angeambiwa mtu mmoja au wawili tu. Na ingeambiwa 
“Kwa ajili ya Sa'ad” na pasingekuwa na haja kuambiwa “kwa ajili ya 
raisi wenu”. 

Abdulla ibn Omar radhiyallahu anhu alikuwa anapotoka Madina 
kwenda Makka kwa ajili ya hijja basi akisimama maeneo matukufu 
yaliyo njiani, maeneo aliyokaa mtume akisimama na kusali na kuomba 
dua. Akitabaruku kwa maeneo hayo. Alikuwa akiweka mikono yake 
kwenye minbar ya mtume kisha akipangusia uso wake. Imam Ahmad 
Bin Hanbal akitabaruk kwa kuibusu Hujrat saada na Minbar. 
Wanasema kwamba wao ni Hanbal lakini aliyoyafanya imam wa 
madhehebu hayo wanasema ni shirki. Inaonesha kusema kwao kuwa 
ni Hanbal ni udanganyifu. Imam Ahmad bin Hanbal akichukua shati la 
Imam Shafi akiliroweka na kunywa maji yake, akitabaruk kwa shati 
hiyo. Khalid bin Zaid Abu Ayubul Ansari radhiyallahu anhu alikwenda 
kwenye kaburi la mtume akawa anapangusa uso wake. Wakati 
alipotokea mtu mmoja na kutaka kumnyanyua akamwambia “Niachie. 
Mimi sikuja hapa kwa ajili ya jiwe na dongo. Mimi nimekuja hapa kwa 
ajili ya Mtume wa Allah“. 

Masahaba wa mtume wakarim wakitabaruk kwa vitu vya mtume. 
Wakitabaruk kwa maji yake ya udhu na kwa jasho lake. Walikuwa 
wakitabaruk kwa shati lake, fimbo yake, upanga wake, viatu vyake, 
bilauri yake, pete yake na kila kitu chake alichokitumia. Mama wa 
waislam Ummu salama radhiyallahu anha alikuwa na unywele kutoka 


-90- 


katika ndevu za Mtume wa Allah “swallallahu alayhi wasallam”. Akija 
mgonjwa alikuwa akiuroweka kwenye maji, kisha akiutoa na akimpa 
mgonjwa hayo maji anywe. Wakiweka maji ndani ya bilauri yake yenye 
baraka na kunywa maji kwa ajili ya kupata shifaa. 

Katika kaburi la Imam Bukhari pakinukia harufu ya miski. Watu 
wakichukua dongo lake kwa ajili ya kutabaruk. Hakuna hata ulamaa au 
mufti mmoja alielikataza hili. Wanazuoni wa hadithi na maulamaa wa 
fik'h wameyaruhusu haya. Tarjama ya Usulul arbaa imekamilika hapa. 


(Katika zama za As-habil kiram na Tabiin, hata baada ya miaka elfu 
kulikuwa na mawalii na watu wema wengi. Watu wakiwatembelea 
kutaka baraka na dua. Ilikuwa hakuna ulazima wa kutaka wasila kwa 
makaburi na vitu visivyo na uhai. Kufanyika mambo haya kwa uchache 
sana wakati huo, haioneshi kwamba hayakuwa yanajuzu. Lau kama 
yangekuwa hayajuzu basi yangekuwa miongoni mwa yaliyokatazwa. 
Hakuna Ulamaa aliyeyakataza. Zama za mwisho zilipokaribia, alama za 
ukafiri na bid'a ziliongezeka. Maadui wa kiislam waliwadaganya vijana 
wa kiislam kwa kujifanya ni wanasayansi na viongozi wa dini. Hawa 
huitwa Wazandik. Wale waliodanganya na wanasayansi bandia huitwa 
washupavu wa kisayansi na wale waliodanganywa na viongozi wa dini 
bandia huitwa washupavu wa dini. Kutokuwa na dini, Kuritadi na 
kufuata hawaya ya nafsi, haya yote yalikuwa na faida kwa viongozi 
madikteta kwa hivyo waliyapalilia. Maulamaa na mawalii 
rahimahumullah walipungua na ikafika zama hawapatikani kabisa. 
Uhitaji wa kutaka baraka kwenye makaburi ya mawalii na vitu vyao 
ukajitokeza. Kama ilivyo ibada nyengine na mambo mengine, hili pia 
likachanganywa na baadhi ya matendo ambayo ni haramu. Katika hali 
kama hii wanazuoni wa kiislam wamekubaliana kwa kauli moja kuwa 
haiwezekani kulikataza jambo ambalo ni sheria, ila kinachotakiwa ni 
kuzisafisha na kuziondoa hizo bid'a zilizochanganyika. Maneno hayo ya 
wanazuoni yameandikwa katika kitabu kiitwacho Aduraru Saniya fi 
raddi alal wahabiyya. Mwenye kukisoma kitabu hiki hatobakiwa na 
wasi wasi wowote. Kitabu hiki kilichapishwa mwaka 1319 na mwaka 
1347 huko Misri na katika mwaka 1395 (1975 m.) kilichapishwa 
Istanbul kwa ofset. Mateso na dhulma walizozifanya wahabi kwa watu 
wa Hijazi yameandikwa kwa kirefu mwishoni mwa kitabu kiitwacho 
Kiama na Akhera. Waislam huweka jiwe katika kaburi na kuandika jina 
la maiti. Wanaokuja kuzuru humpigia Fatiha na kumuombea dua yule 
ambae jina lake limeandikwa kwenye hilo jiwe. 


Pia hutembelea makaburi ya mawalii na kutaka awatakie dua na 
shufaa kupitia roho yake.) 


-91- 


